PAHAYAGAN NG PARTIDO KOMUNISTA NG PILIPINAS 
PINAPATNUBAYAN NG 
MARXISMO-LENINISMO-MAOISMO 


#b Pfayan 


Tomo XXXI Blg. 11 Nobyembre 2001 


EDITORYAL 


Ibayong isulong 
ang pakikidigmang gerilya 
sa buong bansa! 


ng balot-sa-krisis na reaksyunaryong sistema 

sa bansa ay tuluy-tuloy na dumadausdos 

at nabibiyak. Patuloy na lumalala ang 
ekonomya ng bansa at tumitindi ang kahirapan 
at kagipitang dinaranas ng masa ng sambayanan. 
Bumibigat ang mga dahilan para magprotesta ang 
mamamayan. Umiigting ang mga kontradiksyon 
sa hanay ng mga naghaharing uri. Gumigiray 
ang malakolonyal at malapyudal na sistema sa 
bansa, lalupa't lumulubog sa g resesyon ang 
pandaigdigang sistemang j 
kapitalista. Hinahatak ng huli 
pabagsak ang ekonomya ng 
Pilipinas na higit na itinali 
rito ng patakarang “globalisa- 
syon”. Sumasambulat ang 
mga bagong kaguluhan sa daig- 
dig at sa bansa. 


NE 


U 


www.angbayan.org ẹ editors@angbayan.org 


Inilalathala ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


Taon XXXI 


8: faya Aa 


www.angbayan.org 


NILALAMAN 


Editoryal: Ibayong isulong ang 
pakikidigmang gerilya sa buong bansa! 


Ilang aral mula sa mga kamalian at kabiguan 
ni Misuari 


Mga punto hinggil sa mga kasunduan ng 
MNLF at GRP 


Kulang na kulang ang pagbaba ng presyo ng 
langis 


Mga ulat koresponsal: 


oO NO RK 


(8) Pagtindi ng militarisasyon sa TK 


(10) Kampanyang militar laban sa Abu 
Sayyaf 


(12) Mga paglabag sa mga karapatang-tao 
sa Basilan 


(13) Operasyong militar sa Cagayan Valley 


(14) Paglakas ng rebolusyonaryong kilusan 
sa Catanduanes 


(15) Mga kwentong taktikal na opensiba sa 
Bikol 


1 9 Bagong papet ng imperyalismo sa 
Afghanistan 


2 0 Mga balita 


PANAWAGAN 


Ang Lupong Patnugot ng Ang Bayan ay nag- 
aanyaya sa mga mambabasa na mag-ambag 
sa pagpapahusay ng ating pahayagan sa pama- 
magitan ng pagbibigay ng mga komentaryo at 
mungkahi, mga balita o mga rebolusyonaryong 
karanasan na maaaring ilathala sa ating pahaya- 
gan. 


Inilalabas ang AB sa Pilipino, Bisaya, Hiligaynon, 
Iloko at Ingles. Maaaring makuha ang pinakahul- 
ing isyu ng Ang Bayan sa internet. Magtungo 
sa 

www.angbayan.org 


Tatanggap din ng mga liham sa 


editors@angbayan.org 


Ibayo pang lumala ang krisis ng imperyalismo sapul nang 
maganap ang teroristang atake sa US noong Setyembre 11 
at inilunsad ng US ang gerang agresyon nito sa Afghanistan. 
Sa Pilipinas, bagong sakit ng ulo ng naghaharing sistema 
ang pagtatakwil ni Misuari sa pakikipagkasundo ng MNLF 
sa gubyerno at ang pagputok ng labanan sa pagitan ng 
paksyong Misuari ng MNLF at mga sandatahang pwersa 
ng gubyerno. 

Ang tuluy-tuloy at mabilis na lumalakas na mga 
suhetibong pwersa ng rebolusyon--ang Partido, hukbong 
bayan, rebolusyonaryong kilusang masa at nagkakaisang 
prente..-ay nasa mas mahusay na katayuan ngayon upang 
isulong ang digmang bayan sa harap ng umiiral na 
napakainam na sitwasyon para sa rebolusyon. 

Ibayong panunupil ang tugon ng rehimeng 
US-Macapagal-Arroyo sa tumitinding krisis ng malakolonyal 
at malapyudal na sistema. Pinagsasabay ngayon ng rehimen 
ang pagpapatindi ng mga atake sa mga larangang gerilya 
ng Bagong Hukbong Bayan at pagmamatigas sa usapang 
pangkapayapaan. 

Pangunahing kinokonsentrahan ng mga sandatahang 
pwersa ng gubyerno ang BHB at rebolusyonaryong base 
nito. Sa kasalukuyan, 75% ng panagupang pwersa ng AFP 
at CAFGU (55,288 tauhan) ang nakakonsentra sa BHB. 
Mayroon din itong 11,600 tauhang nakatutok sa MILF at 
8,700 sa Abu Sayyaf. 

Samantala, sa kabila ng kaisahan na ng NDFP at GRP 
panel na ituloy na ang usapang pangkapayapaan, inaantala 
pa rin ng rehimen ang pagsusulong nito. Iginigiit ng rehimen 
ang kundisyon nitong itigil ng NDFP ang binabansagan 
ng GRP na mga “pampulitikang asasinasyon”. Labag ito 
sa saligang prinsipyong nilalaman ng Deklarasyon sa The 
Hague noong 1992, ang sandigang kasunduan ng usapang 
pangkapayapaan, na ang usapan ay isasagawa nang walang 
prekundisyong ipapataw sa alinmang panig. Ang pagpataw 
ng kundisyong ito ay pamimilit sa NDFP na bitiwan 
ang tungkulin nitong ipatupad ang hustisya alinsunod 
sa mga kapasyahan ng mga reboluyonaryong organo ng 
kapangyarihang pampulitika at hukumang bayan. 

Ipinakikita nito na wala sa prayoridad ng rehimeng 
Macapagal-Arroyo ang usapang pangkapayapaan. Ito ang 
dahilan kung bakit kabi-kabila ang pagpapataw nito ng 
mga kundisyon at arbitraryong sinususpinde ang usapan. 
Sa kasalukuyan, mas interes ng rehimen ang gapiin ang 
rebolusyonaryong kilusan sa pamamagitan ng todo-largang 
digma. 

Sa hangaring gapiin ang rebolusyonaryong kilusan, 


Ang Bayan e Nobyembre 2001 


ipinatutupad ng kaaway ang taktika ng konsentrasyon 
upang samantalahin ang estratehikong superyoridad 
nito sa militar kumpara sa BHB. Briga-brigadang 
tropa ang itinatambak ng AFP sa unang prayoridad 
na 13 larangang gerilya (na layon nitong wasakin 
hanggang 2002) at doo”y ipinatutupad ang matiigting 
na opensiba at walang pakundangang pananalasa 
sa mamamayan. Isinasagawa ito ng kaaway sa 
balangkas ng Oplan Makabayan/Balangai. 

Dahil sa kakulangan ng pwersa at rekurso 
ng AFP, napupwersang magprayoridad sa ilang 
piling target ng konsentrasyon ang bawat area 
command: Mindoro Oriental (SOLCOM at 
pambansang kumand ng AFP), Isabela-Quirino- 
Aurora-Nueva Ecija (NOLCOM), 
Bohol (VISCOM), at Rehiyong 
Caraga (SOUTHCOM). Sunod 
sa Basilan, pinakamataas ang 
konsentrasyon ngayon ng kaaway 
sa Mindoro Oriental. Sa direktang 
utos ni Macapagal-Arroyo, ibinuhos 
sa Mindoro ang kalahati ng 13 
batalyong panagupang pwersa ng 
AFP na nakatambak ngayon sa 
Timog Katagalugan at dalawang 
batalyon ng PNP. 

Dulot ng mga konsentradong 
operasyong ito ng sandatahang 
pwersa ng kaaway, ang kapakanan at 
mga karapatang-tao ng mamamayan 
ay walang patumanggang niyuyura- 
kan. Bunsod ito ng tinatawag nilang “back-to-basics 
orientation”, na walang iba kundi ang pagbabalik sa 
saligang lantay-militar na oryentasyon at pagbitaw 
sa dating mga mapagpanggap na civic action. 

Walang pakundangan ang ganitong oryentasyon 
sa pagtrato at epekto sa mamamayan. Kapansin- 
pansin ang pagdami ng biktima ng pwersahang 
pagpapalikas laluna sa Mindanao at Mindoro. 
Nagdudulot ito ng matinding hirap at pinsala sa 
mamamayan, at sa gayon ng higit na pagkakahiwalay 
ng kaaway sa mamamayan. 

Ang ating linya ng malaganap at masinsing 
pakikidigmang gerilya sa loob ng yugto ng 
estratehikong depensiba ay ipinatutupad natin sa 
pamamagitan ng paglulunsad ng iba't ibang laking 
taktikal na opensibang kayang maipagwagi ng 


Ang Bayan e Nobyembre 2001 


Tuluy-tuloy tayong 
nagpapalakas at antas- 
antas na mapapahina 
ang kaaway. Ang 
estratehikong 
superyoridad ng kaaway 
sa usaping militar, ay 
laging maaaring 
itransporma sa taktikal 
na superyoridad ng 
rebolusyonaryong 
armadong pwersa. 


hukbong bayan laban sa mahihinang bahagi ng 
kaaway sa pinakamaraming larangang nakakalat 
sa buong bansa. 

Sa harap ng konsentrasyon ng kaaway sa 
ilang larangang gerilya, kinakailangan nating 
maglunsad ng paparaming taktikal na opensiba 
sa mas maraming bahagi ng bansa. Sa gayong 
paraan, mapipilitan ang kaaway na banatin ang 
pwersa at pansin nito sa paparaming larangang 
gerilya at papalawak na saklaw ng labanan. Kasabay 
ito ng pagbira natin sa nahihiwalay na maliliit at 
mahihinang bahagi ng malalaki at malalakas na 
konsentrasyon ng kaaway. 

Sa gayong proseso, tuluy-tuloy tayong 
nagpapalakas at antas-antas na 
mapahihina ang kaaway. Ang 
estratehikong superyoridad ng 
kaaway sa usaping militar, ay 
laging maaaring itransporma 
sa taktikal na superyoridad 
ng rebolusyonaryong armadong 
pwersa. Maisasagawa ito sa 
pamamagitan ng masinsin at 
malaganap na pakikidigmang 
gerilya batay sa papalawak at 
papalalim na baseng masa. 

Kaugnay nito, mainam ang 
matagumpay na paglulunsad ng 
taktikal na opensiba ng BHB sa 
Cateel, Davao Oriental nitong 
Nobyembre 10. Sa labanang ito, 
nalipol ng BHB ang 18 sundalo mula sa himpilan ng 
27t Special Forces Company ng AFP, nasugatan ang 
11 pa at nasamsam ang 21 matataas na kalibreng 
armas. 

Mahalagang sariwain at pagsikapang ipatupad 
ang panawagan ng Partido noong ika-32 anibersaryo 
ng pagtatatag ng BHB: ang pagsasagawa ng 
serye ng kakayaning mga taktikal na opensiba 
ng mga pwersa ng hukbong bayan na nakakalat 
sa mahigit 100 larangang gerilya. Ang pagkuha 
natin mula sa kaaway ng kahit abereyds na tig-10 
riple bawat buwan sa bawat larangang gerilya 
ay mangangahulugan ng lumalaking naiipong 
tagumpay sa digma. Tiyak itong babanat sa pwersa 
ng kaaway at maglalantad ng mahihinang bahagi 
nitong mas madali nating malilipol. 


lang aral mula sa mga kamalian 
at kabiguan ni Nur Misuari 


IK mka ang kinahinatnan ng mahabang serye ng 


istorikong panloloko at pang-aaping 
ginawa at patuloy na ginagawa ng 
reaksyunaryong rehimen mula pa noong 
panahon ng diktadurang Marcos hanggang 
sa kasalukuyan sa proseso ng pakikipag- 
negosasyon at pagbibigay-kunsesyon 
diumano sa mamamayang Moro na 


mga kamalian at oportunismo sa pamumuno ni 
Nur Misuari sa Moro National Liberation Front 
(MNLF). Kinatangian ito ng palasuko at walang kwentang 
pakikipagkasundo sa gubyerno, pagkalunod sa kabulukan 
ng reaksyunaryong sistemang pampulitika at, nang magipit 
dito, paghantong sa mga desperado at unsyaming mga 


aksyon. 


Matapos mahiwalay sa loob mismo ng MNLF 
at sa mamamayang Moro, nagtangka si Misuari 
na makabawi sa huling sandali sa pamamagitan 
ng pagpapaatake nitong Nobyembre 20 sa kampo 
ng 104th Brigade ng AFP sa Jolo, Sulu. Bigo 
ang desperadong planong ito para mapigilan ang 
eleksyon sa Autonomous Region in Muslim 
Mindanao (ARMM) na nagtapos sa kanyang 
pagiging gubernador. 

Ang mga pwersa ng MNLF na dapat 
maaga pa at maayos sanang naiatras para sa 
seryosong pagbabalik sa armadong pakikibaka 
at pagtatakwil sa kasunduang anti-Moro ay 
nalustay lamang sa pagsabak sa kanila sa e> 
mga adbenturistang pag-atake. Napaghan- 
daan ng AFP ang atake kaya minimum VA 
ang mga kaswalti sa panig nito. Isang 
malaking dagok ang pangyayari sa mga 
pwersa ng MNLF na pinamumunuan ni Misuari 
laluna't mula sa hanay nila ang karamihan sa humigit- 
kumulang 150 kaswalti sa labanang ito. Bigo rin ang 
pakikipaglaban sa AFP ng iba pang pwersa ng MNLF 
na naiwan ni Misuari sa Zamboanga at Maguindanao 
nang tumakas siya patungong Malaysia. Naunahan at 
nakumpiskahan ng mga armas ang iba pang pwersa 
ng MNLF sa Cotabato City. Umani rin sila ng galit ng 
mamamayan dahil sa kawalan ng pagsaalang-alang 
sa kaligtasan ng mga sibilyan at nang-hostage pa sila 
ng mahigit 160 sibilyan sa pagtakas. 

Ang serye ng mga kabiguang dinanas ng paglaban 
ng MNLF sa ilalim ng pamumuno ni Misuari, 
na sumapit ngayon sa sukdulan, ay resulta ng 


4 


m paran 


lumalaban sa gubyerno. Resulta rin ito 
ng naging palasuko at oportunistang 
patakaran at asal ni Misuari sa pakikipagkasundo 
at tuluyang pagsanib sa reaksyunaryong gubyerno 
sa anyo ng isang huwad na awtonomus na 
pamahalaang rehiyunal. 
Dulot ng mga ito, matinding 
batikos ang inabot ni Misuari 
mula sa mga rebolusyonaryong 
pwersa. Nang makipaglokohan 
sina Misuari sa diktadurang Marcos 
sa pagbubuo ng Tripoli Agreement, 
humiwalay ang mga pwersa ng MNLF 
na nagnanais na tuluy-tuloy na isulong ang 
rebolusyong Bangsamoro at binuo nila ang 
MILF. Pagkatapos muling magpalinlang 
si Misuari sa rehimeng Ramos noong 
1996, karamihan sa mga pwersa ng MNLF 
na nanatiling matapat sa adhikain ay lumipat na 
rin sa MILF. Habang tumatagal, nakikita ng iba 
pang pwersa ng MNLF at mamamayang Moro 
na ang pakikipagkasundo ng MNLF sa gubyerno 
ay walang ibinubungang bentahe sa kanila at sa 
kanilang pakikibaka laban sa pambansang pang-aapi 
at para sa pagpapasya-sa-sarili. Higit na malinaw 
nilang napagtatanto ang kabiguang kinasadlakan 
ng pakikibaka ng MNLF sa ilalim ng pamumuno 
ni Misuari. 

Marami sa mga tumagal pang nanatili sa MNLF 
ang hindi nakatiis sa nakita nilang katiwalian at 
kabulukan ni Misuari. Nitong Abril 2001, pinatalsik 
ng Konseho ng 15 (o Komiteng Tagapagpaganap) ng 
MNLF si Misuari bilang tagapangulo sa pamamagitan 
ng “pagretiro” sa kanya patungong “chairman eme- 


Ang Bayan e Nobyembre 2001 


ritus” o “tagapangulong pandangal”. Pinagtibay ng 
Komite Sentral ng MNLF ang desisyong ito. Ayon 
sa resolusyong binuo ng Konseho ng 15, ganap na 
silang nawalan ng tiwala kay Misuari. Tinukoy nito 
ang kanyang “diktatoryal, arogante at mapanghating 
estilo ng pamumuno”. Anang resolusyon, “Mula sa 
pagpirma sa kasunduang pangkapayapaan ng GRP 
at MNLF noong Setyembre 2, 1996 at pag-upo ni 
Misuari bilang gubernador ng ARMM at tagapangulo 
ng SPCPD, sa pangkalahatan ay wala siyang nakamit 
para sa kapakanan ng MNLF at ng mamamayang 
Bangsamoro.” 

Pumasok ang bagong pamunuan ng MNLF 
sa taktikal na alyansa sa MILF at nagbuo sila 
ng Unity Pact (Kasunduan ng Pagkakaisa) na 
nagbubukas sa magkasanib na paghawak ng MILF at 
MNLF sa kapangyarihan sa konteksto ng maaaring 
mabuong panibagong kaayusan para sa awtonomya 
ng Bangsamoro. 

Nagsikap maghabol si Misuari sa dumadausdos 
na niyang kapangyarihan at prestihiyo. Ipinatawag 
niya ang Ika-4 na Kumperensya ng Mamamayang 
Bangsamoro sa Zamboanga City noong Abril 29-30. 
Sa porum na ito, idineklara niyang bumabalik na ang 
MNLF sa orihinal na layunin nitong magtayo ng isang 
hiwalay na Republikang Bangsamoro. Nagbitiw siya 
ng papuri sa tuluy-tuloy na paglaban ng MILF at sa 
pagdadala nito ng linya ng kasarinlan at pinalabas din 
niyang kalahok sa kumperensya ang mga pwersa ng 
MILF. Nagbanta siyang babalik sa armadong paglaban 
ang MNLF kung patuloy na mabibigo ang gubyerno 
ng Pilipinas na ipatupad ang Tripoli Agreement. 

Inaasahan ni Misuari na katulad noong mga 
panahon ng rehimeng Ramos at rehimeng Estrada, 
patuloy niyang maaantala ang pagdaraos ng 
panibagong eleksyon sa ARMM sa pamamagitan 
ng pagbabanta sa gubyerno upang patuloy siyang 
payagang umupo bilang gubernador ng rehiyon. 
Subalit sinamantala na ng rehimeng Macapagal- 
Arroyo ang pagpapatalsik sa kanya bilang tagapangulo 
ng MNLF, ang pagkitid ng personal na base niya at ang 
pagbagsak ng kanyang kapangyarihan at prestihiyo. 
Mas interesado na si Macapagal-Arroyo na gamitin 
ang ARMM para makakuha ng suporta sa kanyang 
reeleksyon sa 2004. 

Gumawa ang rehimen ng iba't ibang paraan 
para limitahan ang kapasidad ni Misuari na 


Ang Bayan e Nobyembre 2001 


muling makapagmaniobra. 


Ang 


ng isa sa mga asawa niya at ng MNLF 
kinumpiska ang mga armas 

ng PNP na nakaimbak doon. sa gubyerno 
Inakusahan din ng PNP ay walang 
si Misuari ng pag-iimbak ibinubungang 


bentahe sa kanila 
at sa kanilang 
pakikibaka laban 
sa pambansang 
pang-aapi at para 
sa pagpapasya-sa- 
sarili. 


ng armas sa Marawi at ng 
pagbabalak na maghasik ng 
gulo sa Zamboanga at Lanao 
del Sur. Ilang ulit na sadyang 
hinaras ng AFP at PNP ang 
mga pwersa ng MNLF na 
nasa pamumuno niya upang 
hamunin silang lumaban. At 
nabitag nga si Misuari sa 
pagsabak sa adbenturistang pag-atake at pagdanas ng 
malalaking pagkatalo ng malaking pwersa ng MNLF 
sa Jolo at mga kasunod pang labanan. Nawala na ang 
dating suporta sa kanya ng Malaysia at alanganin 
na rin ngayon ang suporta sa kanya ng OIC. Nitong 
Nobyembre 24, dinakip siya ng mga awtoridad ng 
Malaysia sa Jampiras, bandang Sabah, at ngayo'y 
nakakulong sa Malaysia. 

Sa harap ng mahabang serye ng mga kamalian, 
kabiguan at oportunismong kinalubugan ng MNLF 
sa pamumuno ni Misuari, lalong tumaas at kuminang 
ang prestihiyo ng MILF bilang tagapamandila ng 
pakikibaka ng Bangsamoro laban sa pambansang 
pang-aapi at para sa pagpapasya-sa-sarili. Bunga ito 
ng patuloy na mahigpit na pagtataguyod nila sa 
mga saligang interes ng mamamayang Moro at 
sa kanilang karapatan sa pagpapasya-sa-sarili, 
determinadong pagsusulong ng armadong pakikibaka 
at pagtangging magpalinlang sa hapag ng usapang 
pangkapayapaan o sumuko sa harap ng mga todong 
atake ng gubyerno. 

May signipikanteng bilang pa ang mga naiwan 
ni Misuari sa paksyon niya sa MNLF. Katulad ng 
iba pang dating kasamahan nilang sumanib na sa 
MILF, malaking bilang sa mga ito ay nais pa ring 
magpatuloy sa pakikibaka laban sa pambansang 
pang-aapi at para sa pagpapasya-sa-sarili. Mainam 
kung sa gayong direksyon ang patutunguhan nila 
ngayon sa harap ng mga kabiguang pinagdalhan sa 
kanila ng naging bangkarote, oportunista at bigong 
pamumuno ni Misuari. 


SA TULAK NG LIBYA AT NG ORGANIZATION OF ISLAMIC 
Conference (OIC), pumasok ang rehimeng Marcos at 
ang MNLF sa Tripoli Agreement noong pagtatapos ng 
1976. Itinali na kaagad nito ang MNLF sa balangkas 
ng “soberanya at teritoryal na integridad” ayon sa 
depinisyon ng umiiral na reaksyunaryong gubyerno. 
Kaagad pumaloob ang MNLF sa pakikipagtigil- 
putukan sa gubyerno. Tulad ng inasahan ng diktadura, 
ang kasunduan ay nagpalubay sa presyur ng mga 
Islamikong estado sa gubyernong Marcos, at kasabay 
niyon nagsilbing pabigat at pumigil sa momentum ng 
paglaban ng MNLF. 

Sentral na nilalaman ng kasunduan ang pagtatatag 
ng awtonomya sa 13 prubinsya at siyam na syudad sa 
Mindanao, Sulu at Palawan. Bukod sa hindi malinaw 
kung papaano maitatayo ang awtonomus na rehiyon 
sa naturang saklaw, hindi rin malinaw kung papaano 
maipatutupad ang pamumuno ng MNLF sa mga 
lugar kung saan maliit na porsyento lamang ang 
mamamayang Moro. Sa anu't anuman, walang 
anumang balak, kaya walang ginawang anumang 
hakbangin ang diktadura para pairalin ang tunay na 
awtonomya. Sa kunwang pagpapatupad ng kasunduan, 
nagdagdag ang rehimeng Marcos ng mga kundisyong 
wala roon, tulad ng pangangailangan muna ng plebisito 
kung sasang-ayon ang iba't ibang prubinsya at syudad 
na sumama sa itatayong awtonomus na rehiyon. 
Nagtayo si Marcos ng dalawang “espesyal na rehiyon” 
(Regional Autonomous Government-9 sa Central 
Mindanao at Regional Autonomous Government-12 
sa Sulu), na nasa ilalim ng mahigpit na kontrol ng 
Malakanyang, “awtonomus” lamang sa pangalan, ni 
wala man lamang sariling badyet at kahit pakitang- 
taong lehistatura. Hindi na rin niya pinalahok dito 
ang MNLF, at sa halip tinauhan niya ang ito ng mga 
sumukong kumander ng MNLF at mga alipures niyang 
pulitikong Muslim. Dulot nito, noong 1977 ay umatras 
ang MNLF sa tigil-putukan at bumalik sa armadong 
paglaban sa gubyerno hanggang sa bumagsak ang 
diktadura bunga ng unang pag-aalsa sa EDSA. Pero 


6 


p Mga punto hinggil 
GK sa itinakbo ng mga kasunduan 
“4 sa pagitan ng MNLF at GRP 


hindi na nakabalik ang MNLF sa lakas ng paglaban 
nito noong bago ang Tripoli Agreement. 

May panaka-nakang mga pag-uusap sa pagitan 
ng MNLF at ng rehimeng Aquino. Sa udyok ng OIC, 
pumasok ang MNLF at GRP sa tigil-putukan noong 
Setyembre 1986. Noong Enero 1987, binitiwan na 
ng MNLF ang panawagan nito para sa kasarinlan at 
pumayag na pumaloob sa programa ng gubyerno para 
sa awtonomya. Batay sa probisyon ng konstitusyong 
1987 ng bagong gubyerno, binuo ang Autonomous 
Region in Muslim Mindanao (ARMM). Ngunit nang 
idaos ang plebisito para rito, aapat na prubinsya ang 
nagawang maipaloob sa awtonomus na gubyerno 
(Maguindanao, Lanao del Sur, Sulu at Tawi-tawi). 
Kasabay ng pakikipag-usap sa MNLF, tuluy-tuloy itong 
ikinampanya ng rehimeng Aquino para pahinain ang 
internasyunal na suporta sa MNLF. Nang matagumpay 
na nasagkaan ng rehimen ang pagpapaloob ng MNLF 
sa OIC noong Pebrero 1988, upisyal na idineklara 
ng MNLF ang pagbabalik sa armadong paglaban. 
Gayunpaman, hindi na ito gaanong nakabwelo sa 
paglaban. 

Noong 1996, sa ilalim ng rehimeng Ramos at 
sanhi ng presyur ng OIC, pumasok ang GRP at 
MNLF sa kasunduang mas malabnaw pa sa Tripoli 
Agreement. Ang pagpasok ni Misuari sa kasunduang 
ito ay isa nang lubusan at tahasang kapitulasyon at 
pagtataksil sa pakikibaka ng mamamayang Moro 
para sa pagpapasya-sa-sarili. Tinanggap niya ang 
pamumuno sa isang napakalimitado at sa katunaya'y 
bogus na kaayusang awtonomus. Pumayag siyang 
ilimita muna ito sa makitid na saklaw ng ARMM 
habang diumano'y pasasaklawin pa ito batay sa 
magiging resulta ng mga plebisito sa hinaharap 
hanggang sa kalauna'y masasaklaw na rin nito ang 
14 (nahati sa dalawa ang isang prubinsya, kaya 
nadagdagan ng isa) na prubinsya at siyam na syudad 
na tinukoy ng Tripoli Agreement at tinawag sa bagong 
kasunduan na Special Zone of Peace and Development 
(SZOPAD). Sa plebisito na ipinatawag ng rehimeng 5 


Ang Bayan e Nobyembre 2001 


KULANG NA KULANG ANG PAGBABA 


NG PRESYO NG LANGIS 


SADYANG KULANG NA KULANG ANG 30 
sentimos na ibinaba ng presyo ng bawat 
litro ng gasolina at 20 sentimos ng 
diesel nitong Nobyembre. Pangatlo na 


ang mga kumpanya ng langis 
noong Oktubre 11. Muli 
(@) nitong ibinaba ang presyo 
Z ng petrolyo noong Oktubre 


35 sentimo. Sa kabila nito, malayo ang 
barya-baryang pagbababa na ito sa aktwal 
na ibinababa ng presyo ng krudong langis sa 
pandaigdigang pamilihan. Kung pagsasamahin, 
kulang sa 3% lamang ito sa pagkabuuang 
presyo ng mga produktong petrolyo. 

Bumaba ang presyo ng krudong langis sa 
pandaigdigang pamilihan bunsod ng pagbagal 
ng pandaigdigang produksyong industriyal at 
pagkitid ng mga pamilihan. Mula Setyembre, 
halos sangkatlo ang ibinagsak ng presyo nito. 
Mula 525 bawat bariles, 517 na lamang ito » 


4 Macapagal-Arroyo nitong Agosto, nadagdagan 
ng isang prubinsya at isang syudad ang saklaw ng 
ARMM nang sumang-ayong ipaloob dito ang Basilan 
at Marawi City. 

Nagkasya na lamang si Misuari sa pagiging 
gubernador ng ARMM. Hinubad niya ang nalalabing 
pagkukunwang rebolusyonaryo at bumagsak siya sa 
pagiging tradisyunal na pulitiko, gaya sa gawi nilang 
pangungurakot sa kaban ng bayan, pagpapayaman 
sa sarili, pamumuhay nang marangya at sukdulang 
pagpapabaya sa kapakanan ng mamamayan. 

Para kunwa'y may kapangyarihan si Misuari 
sa SZOPAD, hinirang din siya ni Ramos bilang 
tagapangulo ng Southern Philippines Council for 
Peace and Development (SPCPD). Ipinain kay Misuari 
ang halagang P20 bilyong pangakong badyet para sa 
kanyang pagsasalamangka, bagamat kalahati lamang 
nito ang aktwal na naibigay. 

Sa ilalim ng mga rehimeng Ramos at Estrada, 
nagawa ni Misuari na antalain nang antalain ang 
pagdaraos ng halalan para sa ARMM upang patuloy na 
makaupo bilang tagapangulo niyon. Ngunit desididong 
itinuloy na ito ng rehimeng Macapagal-Arroyo upang 
alisin na rin si Misuari at ipalit sa kanya si Parouk 
Hussin ng Konseho ng 15, ang bagong pamunuan 
ng MNLF, matapos nilang maalis si Misuari bilang 
tagapangulo nito. 

Ilang linggo pagkatapos ng pagpapatalsik kay 
Misuari bilang pinuno ng MNLF, tinanggal naman 
siya ng Malakanyang bilang tagapangulo ng SPCPD. 


Ang Bayan e Nobyembre 2001 


425/25 nang 20 sentimos hanggang 


Ipinalit sa kanya si Muslimin Sema, Pangkalahatang 
Kalihim ng MNLF sa pamumuno ng Konseho ng 15 at 
kasalukuyan ding alkalde ng Cotabato City. 

Nakipagkoordina ang rehimeng Macapagal-Arroyo 
sa Konseho ng 15 sa pamamagitan ni Norberto 
Gonzales, tagapangulo ng Partido Demokratiko- 
Sosyalista ng Pilipinas (PDSP) at tagapayo ng 
presidente para sa mga “natatanging usapin”. Ang 
PDSP ay isang makakanang partido pulitikal na 
may mahabang kasaysayan ng pakikipag-ugnayan 
sa MNLF mula pa noong panahon ng diktadurang 
Marcos. 

May pansariling layunin si Macapagal-Arroyo 
sa mga ginagawa nitong maniobra sa panggigipit 
at pagpapatalsik kay Misuari. Pangunahin na ang 
balak nitong ipailalim sa mahigpit na kontrol ang 
ARMM bilang paghahanda para sa reeleksyon niya 
sa 2004. Bagamat mahigit isang milyon lamang ang 
botante sa ARMM, ang mas mahalaga'y magamit 
ito bilang solidong base para sa pagmamanipula ng 
boto ng malaking bahagi ng mamamayang Moro 
maging sa mga lugar na labas sa ARMM. Nais din 
ng rehimeng akitin ang Moro Islamic Liberation 
Front na makipagkasundo na sa gubyerno sa pama- 
magitan ng pagbibigay dito ng puwang sa balangkas 
ng ARMM, kasama ang bagong pamunuan ng 
MNLF. 

Natuloy ang eleksyon ng ARMM nitong Nob- 
yembre 26. Nanalo at pumalit kay Misuari si Parouk 
Hussin ng Konseho ng 15. 


Mga Ulat 


Direktang atas ni Macapagal-Arroyo 


Pagtindi ng militarisasyon 
sa Timog Katagalugan 


rd 


4 ngayon. Kung ihahambing sa 
nakaraang taon, 34% ang ibinagsak 
ng halaga nito at 50% naman kung 
ang pagbabatayan ay ang halaga 
nito noong Mayo 2001, kung kailan 
ipinatupad ng Organization of 
Petroleum Exporting Countries ang 
pinakahuli nitong pagbabawas ng 
produksyon. 

Ayon sa sukatang ginagamit 
ngayon ng mga konsumerista, 
tulad ng Consumer and Oil Price 
Watch, na halaw mula sa dating 
ginagamit ng ERB, ang bawat 
dolyar na ibinababa o itinataas 
ng presyo ng bawat bariles ng 
krudong langis sa Dubai ay may 
kaukulang 27 sentimos na pagbaba 
o pagtaas sa presyo ng bawat 
litro ng mga produktong petrolyo 


8 


sa Timog Katagalugan. 


| 74P, 76t” at 59t" IB. 


A NA AGE 
3 PUP 
GG SAN 
RS KHA 
d f 


N 


sa bansa. Ayon din dito, ang 
bawat pisong ibinababa o itinataas 
ng palitan ng piso sa dolyar ay 
magbababa o magtataas nang 12 
sentimos kada litro ng produktong 
petrolyo. 

Kung gagamitin ang pormulang 
ito, hindi bababa sa 60 sentimos 
bawat litro ang dapat na ibinaba 
ng presyo ng mga produktong 
langis nitong Nobyembre. Mula 
Setyembre, dapat ay inirolbak na 
ang presyo ng langis nang mahigit 
P2! Gayunpaman, 12% lamang ito 
ng pangkabuuang presyo ng langis 
at malayo sa sangkatlong ibinaba 
ng krudong langis. 

Dulot ng deregulasyon ng 
industriya ng langis at tanda 
ng kahayukan sa tubo ng mga 


a hibang na pagna- 

nasa ng rehimeng 

Macapagal-Arroyo 
na durugin ang rebolusyo- 
naryong kilusan, pinili 
nitong lunsaran ng malawa- 
kan at malulupit na kontra- 
rebolusyonaryong kam- 
panyang panunupil ang 
rehiyon ng Timog Kataga- 


; lugan. Sunod sa Basilan, ang Timog Katagalugan ngayon 
h ang may pinakamalaking konsentrasyon ng tropang 
militar. Umaabot na sa 13 panagupang batalyon ng 
/J Armed Forces of the Philippines (AFP) at Philippine 
National Police (PNP) ang nakatalaga sa rehiyon. 

Sa kasalukuyan, may dalawang brigada na ng Philippine 
JAI A t Army (PA), isang task force at isang task group ang nakadeploy 

f WG i h Sinasaklaw ng 201* Bde ang ikatlo at ikaapat na distrito 
| AN KA WN ng Quezon at nasa ilalim nito ang tatlong batalyon—ang 


Sinasaklaw naman ng Joint Task Force Banahaw 
(JTFB) ang mga lalawigan ng Batangas, Laguna, Hilaga 
at Gitnang Quezon at ang isla ng Mindoro. Nagsisilbing 
punong himpilan ng JTFB, na pinamumunuan ng pusakal na 


kumpanya ng langis, arbitraryong 
itinatakda ng mga ito ang mga 
pagbabago sa presyo ng mga pro- 
duktong petrolyo. Kung gaano 
sila kabilis magtaas ng presyo 
kailanma’t naisin ay siya naman 
nilang kupad sa pagbababa nito. 
Idinadahilan nila sa pabarya-barya 
at mabagal na pagbababa ng presyo 
ang inaantabayan nilang muling 
pagtaas ng presyo ng krudong 
langis sa pandaigdigang pamilihan. 
Magbaba man sila ng presyo, 
ito ay para lamang umilag sa 
mga batikos at maiiwas sa atake 
ang pagpapatuloy ng batas sa 
deregulasyon. Ni bahagya ay hindi 
nito nahahatak ang sumisirit na 
presyo ng mga pangunahing bilihin 
at serbisyo. 


Ang Bayan e Nobyembre 2001 


pasistang si Col. Jovito Palparan, ang punong 
himpilan ng kabubuong 204” Bde. 


MATITINGKAD NA KASO NG PAGLABAG 
SA KARAPATANG-TAO SA TIMOG KATAGALUGAN 
SA ILALIM NG REHIMENG MACAPAGAL-ARROYO 


Samantala, nasa ilalim ng 204? Bde ang 
mga isla ng Mindoro at Romblon. Personal at 
lubusang sinuportahan ni Macapagal-Arroyo 
ang malawakang mga operasyong militar 
sa Mindoro nang pumunta siya roon noong 


Oktubre 1. Ang Mindoro Oriental ngayon 


ang may pinakamalaking deployment ng 
pwersang militar sa rehiyon. Umabot na 
ito sa pitong batalyon ng Philippine Army 


infantry at special forces--ang 16? IB na 
bagong balik mula Mindanao, ang 68” IB 


na galing Pangasinan, ang 3' Scout Ranger 


Battalion na may dalawang kumpanya (24 


SRC at 18th SRC), 3rd Special Forces 


Battalion na may dalawang kumpanya (34t 


SFC at 22" SFC), ang 6!" SFC ng 4” Special 
Forces Battalion at ang mga bagong dating na 


52"1 RECON Company at isang kumpanya ng 
56” IB mula Hilagang Luzon. Ipinailalim din 


sa 204? Bde ang Naval Task Force 31 para 


magsilbing suportang nabal at artilerya sa 


pananalakay ng tropang katihan. 
Bukod rito, nasa Oriental Mindoro rin 


ang 3' SAF Battalion ng PNP habang nasa 
Occidental Mindoro naman ang laking- 
batalyong Regional Mobile Group. Nasa 
Palawan naman ang dalawang batalyon ng Philippine 
Marines. 

Binuo rin kamakailan ang Task Group Rizaldo 
na pinamumunuan ng bantog-sa-kalupitang si Col. 
Efren Orbon ng 1* IB. Nasa ilalim nito ang tatlong 
kumpanya ng Special Operations Command (SOCOM) 
ng PA. Ang Task Group Rizaldo ang tagapangalaga sa 
mahahalagang instalasyon sa loob ng rehiyon tulad ng 
Malampaya Gas Pipeline sa Palawan at ng Hopewell 
Coal-Fired Power Plant sa Pagbilao, Quezon. 

Ang makapal na konsentrasyon ng mga reak- 
syunaryong tropa at ang walang humpay na mga 
operasyong militar sa Timog Katagalugan ay patuloy na 
nagdudulot ng malalalang paglabag sa karapatang-tao. 
Di hamak na mas marami at mas malupit ang gayong 
mga paglabag sa ilalim ng rehimeng Macapagal- 
Arroyo kung ihahambing sa mga naganap sa panahon 
ng pinatalsik na rehimeng Estrada. 

Sa loob lamang ng unang walong buwang 
panunungkulan ni Macapagal-Arroyo, may naitala 
Ang Bayan e Nobyembre 2001 


Kaso Bing ng biktima 
Paglabag sa IHL 13 indibidwal, 
20 komunidad 

Pagsalbeyds 9 indibidwal 
Walang habas na pamamaril 22 indibidwal 
12 patay 

5 sugatan 

Forced disappearance 10 indibidwal 
Iligal na detensyon 1 indibidwal 
Pagtortyur 4 na indibidwal 
Iligal na pag-aresto 25 indibidwal 
Pagsira sa ari-arian 4 na pamilya 
Pagnakaw ng kagamitan 6 na indibidwal, 
1 pamilya 

Harasment 55 indibidwal 
Iligal na panghahalughog 21 kabahayan 
Pananakit 11 indibidwal 
Pwersahang pagpapalikas 15 pamilya, 
90 indibidwal 

Pwersahang pagpapasuko 1 indibidwal 


nang 95 kaso ng paglabag ng Task Force Banahaw 
at mga tropa ng 201“ at 204” Bde sa karapatang-tao 
at internasyunal na makataong batas. May kabuuan 
itong 279 na indibidwal na biktima sa 20 komunidad 
at 24 pamilya sa 63 na mga insidente (tingnan ang 
talaan). 

Subalit higit na malalim at malawak ang pinsala at 
lagim na dulot ng terorismong militar sa mamamayan 
ng Timog Katagalugan. Higit na malaki ang bilang ng 
mga kaswalting dulot ng pagkakasakit at pagkamatay 
ng di mabilang na mga bata at sanggol na Mangyan 
dahil sa epidemya bunga ng food blockade, relokasyon 
at ebakwasyong ipinatutupad ng Task Force Banahaw- 
204th Bde sa interyor na mga baryo ng Bongabong 
sa Mindoro Oriental at ng kawalan ng serbisyong 
medikal mula sa reaksyunaryong gubyerno. 

Daan-daan na ring mga internal refugee ang 
tumungo sa mga sentrong bayan ng Mindoro upang 
takasan ang malawakang paghahasik ng terorismong 
militar sa isla. Sa Kamaynilaan, mayroon nang B 

9 


Kampanyang militar laban sa Abu Sayyaf 


Naghahasik ng lagim 


sa Basilan 


aya-gaya sa among imperyalista, 

naghahasik ng lagim sa Basilan ang 

gubyernong Macapagal-Arroyo ay 
sa ngalan ng “digma laban sa terorismo” na 
nagtatarget at bumibiktima sa libu-libong 
karaniwang mamamayan. Malupit at barbaro ang 
kondukta ng “crackdown” ng militar sa 
bandidong Abu Sayyaf . Laganap 
ang pambobomba, pamamaslang, 
panonortyur, pagsosona, sapilitang 


ebakwasyon at pagnanakaw. 

Hunyo 2 pa lamang ay 
inilunsad na ng rehi- 
meng US-Macapagal- f 
Arroyo ang sariling JA 
teroristang kampanya, H( 
isang malawakang f 
“opensibang militar” p 
na kinasangkutan IN 
ng mahigit walong | 
batalyon laban sa ban- ! 


4 73 internal refugees kabilang 
ang pitong pamilya, 13 kababaihan 
at 15 paslit. 

Maging ang mga tagapag- 
taguyod ng karapatang-tao ay 
binibiktima ng rehimen. Nitong 
Nobyembre 1, hinaras at 
sapilitang dinispers ng mga 
elemento ng PNP ang 12 
myembro ng Task Force Tanggol 
Karapatan (TFTK) na naglu- 
lunsad ng isang simpleng prog- 


10 


didong Abu Sayyaf sa Lamitan, 
Basilan. Hawak noon ng Abu Sayyaf 
ang 21 hostage na dinukot nila mula 


sa isang resort sa Palawan. 

Nitong nakaraang buwan, 23 na 
mga Amerikanong “tagapayo” ang 
bumase sa Basilan upang sanayin ang 


mga tropang Pilipino sa gera laban 


sa 


“terorismo” at idirihe ang mga 


operasyon upang iligtas ang dalawang 


Be 
NOE 


rama sa North Cemetery sa 
Metro Manila para magpahayag 
tungkol sa matinding militari- 
sasyon sa Timog Katagalugan 
at mangalap ng suporta. Ang 
TFTK ay binubuo ng Kalipunan 
ng Samahang Magbubukid ng 
Timog Katagalugan, Karapa- 
tan-TK, Bigkis at Lakas ng 
Katutubo sa Timog Katagalugan 
at BAYAN-TK. 

Ang lahat ng ito ay malaking 


bihag na Amerikano. Nitong Nobyembre, nang 
dumaan sa Mindanao si Adm. Dennis Blair, hepe ng 
pwersang militar ng US sa Asia-Pacific, ininspeksyon 
niya ang mga operasyon ng AFP sa Basilan. 

Noong Hulyo 13, mistulang panahon ng Hapon 
nang ang mga komunidad, moske at pinagtatra- 
bahuhan ng mamamayan sa Isabela City, Basilan 
ay sinona ng mga elemento ng 103" Brigade, 
kasama ang mga nakamaskarang nagtututuro ng 
diumano'y mga tagasuporta ng Abu Sayyaf o mga 


kriminal. 

Walang dala-dalang mga 
mandamyento de aresto ang 
mga militar. Ang iwinasiwas 
lamang nila ay isang memo- 
randum ng Department of 
Justice na nag-aatas 
ng pag-aresto sa 
„4 lahat ng elemento at 

tagasuporta ng Abu 

J Sayyaf. Ang mga 
f pinagtuturo ay dinala 


pananagutan ng rehimeng walang 
pakundangang lumalapastangan 
sa karapatan ng mamamayan 
sa kagustuhan nitong puksain 
ang rebolusyonaryong kilusan. 
Nararapat lamang na tumbasan 
ng mamamayan ng mas deter- 
minadong paglaban ang teroris- 
mong ihinahasik ng rehimeng 
Macapagal-Arroyo at ng mga 
pwersang militar nito sa rehi- 
yon. 


Ang Bayan e Nobyembre 2001 


sa himpilan ng 103" Brigade at pinapirma ng mga 
dokumentong nagsasabing mahusay silang trinato. 
Pagkapirma sa mga dokumento, piniringan sila at 
tinortyur. Makaraan ang tatlong araw, dinala sila sa 
korte at laking gulat nila nang sila pa ang sinampahan 
ng kasong kidnapping at serious illegal detention. 
Umpisa lamang ito ng pang-aaresto at panonortyur sa 
mamamayan ng Basilan na nagpapatuloy hanggang 
sa kasalukuyan. 

Sa aktwal ay batas militar ang nakapangyayari 
sa Basilan. Naglipana ang mga sundalo. Tadtad 
ng mga tsekpoynt ang iisang malaking daang nag- 
uugnay sa lahat ng anim na bayan at isang syudad 
sa prubinsya. Laganap ang pagririkisa ng mga gamit 
at pag-aresto sa mga walang ID. Kahit ang mga 
bangkang papunta ng Zamboanga ay kailangang 
may eskort na mga sundalo. Natigil din ang pag- 
aaral ng mga bata dahil ang mga paaralan ay 
ginagawang baraks ng AFP o kaya'y evacuation 
center kung nagkataong hindi pa ito nawawasak ng 
bomba at mortar. Ginawang upisyal ni Macapagal- 
Arroyo ang pag-iral ng batas militar sa Basilan 
sa pamamagitan ng pagdedeklara ng “state of 
lawlessness” dito. 

Ang 103" Brigade ang nakatalagang yunit 
ng AFP sa Basilan. Ang yunit nitong naatasang 
humabol sa Abu Sayyaf na pinangalanang Task 
Force Comet ay hinati sa tatlong Task Group: 
Task Group Thunder sa ilalim ni Col. Hermogenes 
Esperon, Task Group Lightning sa ilalim ni Col. 
Pedro Ramboanga at Task Group Tornado sa ilalim 
ni Col. Renato Miranda. 

Mahigpit na katulong ng AFP ang mga CAFGU 
at civilian volunteer organization (CVO) na inor- 
ganisa at inarmasan nila sa halos lahat ng baryo 
ng Basilan. Ginagamit ang mga CAFGU at CVO 
upang pag-alabin ang mga alitang relihiyoso 
at pantribo. Naghahasik sila ng pagdududahan 
sa hanay ng mamamayan, lalo pa at may mga 
pabuyang ibinibigay sa mga makapagtuturo sa mga 
tagasuporta ng Abu Sayyaf. 

Dinagdagan pa kamakailan ng AFP ng tatlong 
batalyon ang pwersa militar upang tugisin daw 
ang Abu Sayyaf. Subalit sa kabila ng napakalaking 
bilang ng mga tropang militar na nagsasagawa ng 
tuluy-tuloy na operasyon sa isla, walang nangyayari 
sa pagyayabang ni Macapagal-Arroyo na pupulbusin 


Ang Bayan e Nobyembre 2001 


ng mga tropa ng gubyerno ang diumano'y lumiit 
nang bandidong grupo. Nabunyag kamakailan 
ang kutsabahan sa pagitan ng Abu Sayyaf at ng 
pinakamatataas na upisyal ng militar na inatasang 
tumugis sa bandidong grupo. Kapalit ng kanilang 
bahagi sa ransom o pantubos na ibinabayad sa Abu 
Sayyaf, pinalilihis ng naturang mga upisyal ang 
mga tropang militar mula sa mga rutang atrasan 
ng mga bandido. Kaya sa halip na madurog ang 
bandidong grupo, nagpapatuloy at dumarami pa ang 
dinudukot at pinapatay ng mga ito. 

Subalit mga sibilyang Moro ang tunay na bini- 
biktima ng malawakang mga operasyong militar 
sa Basilan. 

Sa rekord ng DSWD hanggang Setyembre 23, 
may 13,421 nang pamilya (78,736 indibidwal) ang 
napilitang lumikas dahil sa tindi ng operasyong 
militar sa Basilan. Sa halos lahat ng bayan ng Basilan 
ay may ebakwasyon. Pinakamarami ang mula sa 
Lamitan, Sumisip at Tuburan. Ayon sa fact-finding 
mission na isinagawa ng Karapatan at 25 pang 
kasama nitong orga- 
nisasyon, pwersadong 
nagsilikas ang libu- 
libong mamamayan 
nang simulan ang 
pambobomba at pag 
mortar sa mga baryo 
ng Lamitan, Sumisip, 
Tuburan, Maluso, 
Tipo-Tipo at Lanta- 
wan. Marami ring 
kaso ng pagnanakaw 
mula sa mga bahay 
na inalisan ng mga 
nagbakwit. 

Ikinukulong at 
tinotortyur ang mga pinagsususpetsahang sumusu- 
porta sa Abu Sayyaf. Sampung sibilyan ang sinal- 
beyds ng naninibasib na mga tropa. May dalawang 
nakaligtas sa pagkakasalbeyds subalit sugatan. Lahat 
halos ng mga sinalbeyds ay may marka ng tortyur 
gaya ng pagkapaso. Mayroong mga pinugutan ng 
ulo. Karamihan sa kanila'y pinagdadampot lamang 
sa mga pagsosona at tsekpoynt ng militar. Mas 
masahol pa, marami sa mga ito ay nauna nang 
biniktima ng Abu Sayyaf. 


Mga sibilyang Mor 
ang tunay 

na binibiktima 

ng malawakang 
mga operasyong 
militar sa Basilan. 


Ilang matitingkad 
na kaso ng paglabag 
sa karapatang-tao 
ng mamamayan 


sa Basilan 


Brutal na pagpatay 


Pinagbabaril ng mga sundalo ng 32" IB noong 
Hulyo 11 nang wala man lamang tanung-tanong 
sina Pilot Hamajin, 25; ang kanyang kapatid na 
si Roque, 17: kanilang ina na si Jaang Pulaan, 
50, at kanilang ama, pawang taga-Barangay Pipil, 
Tipo-Tipo, Basilan. Ginawa ito nang makita ng 
mga tropa ang pamilya malapit sa kanilang sakahan 
sa Barangay Camamboringan ng parehong bayan. 
Unang bumagsak si Roque, kasunod ang ina niya. 
Nang tutulungan sana ng ama ang ina niya, binaril 
ang ama sa dibdib. Umuwi si Pilot Hamajin para 
humingi ng saklolo. Ngunit pagbalik niya kasama 
ang mga kapitbahay, ang bangkay ng ina na lamang 
ang natagpuan nila. Isinakay pala ang bangkay 
ng ama at kapatid niya sa helikopter patungong 
Zamboanga City at iniharap sa midya bilang mga 
myembro ng Abu Sayyaf na napatay diumano sa 
labanan. 

Tinortyur at sinalbeyds si Nuramum Asunum, 
27, taga-Camamboringan. Pauwi siya mula sa 
ospital ng Lamitan nang patigilin ang kanyang 
sinasakyang dyip sa tsekpoynt ng 18? 
IB. Pinababa siya at pinapasok sa 
detatsment, pinagsusuntok sa tiyan at p£ 
iba pang bahagi ng katawan. Makaraan Ah 
ang ilang minuto, narinig na lamang ` K 
ng ibang pasahero ang putok ng baril. 
Si Asunum ay pinagsuspetsahang tagasuporta ng 
AbuSayyaf dahil sa mga dala niyang gamot. 

Sinalbeyds si Jasan Linungan, 22, noong Hunyo 


ito ng mga sundalo at CAFGU sa Malige, Isabela. 
Inakusahan silang myembro ng Abu Sayyaf. Binaril 
ng mga sundalo si Linungan, na kaagad niyang 
ikinamatay. Ang tatlo pa niyang kasama ay iligal na 
ibinimbin nang isang linggo sa isang detatsment sa 
Isabela. Ginapos sila, pinaso ng sigarilyo at hiniwa 
ng kutsilyo ang iba't ibang bahagi ng kanilang 
katawan. 


Pagtortyur, iligal na pag-aresto at detensyon 

Si Didoy Otong, 26, ay dinampot sa tsekpoynt 
at tinortyur upang paaminin na siya'y myembro 
ng Abu Sayyaf. Sinuntok siya sa dibdib, tiyan at 
tagiliran. Hinubaran siya at sinunog ang kanyang 
ari gamit ang lighter. Dinala siya sa Seaborne Camp 
sa Maluso, Basilan at doon pinwersang uminom 
ng alak (ipinagbabawal ng Islam ang pag-inom 
ng alak- AB). Nang itapon niya ang iba nito sa 
semento, pinadilaan sa kanya ang natapon na alak. 
Noong Hulyo 30, isinakay siya sa trak para dalhin 
sa Tabiawan Brigade sa Isabela. Habang tumatakbo 
ang trak, kinulata ang kanyang likod. 
Kinabukasan, piniringan ang kanyang 
' mata, dinala sa labas ng kampo, muling 
pinaaamin at binubugbog kapag hindi 

> sumasagot. Sa sobrang pagpapahirap ay 
apat na beses siyang hinimatay. 

Si Abubakar Asahlin, 45, konsehal ng Barangay 
Sinangkapan, Tuburan, ay piniringan at pilit ding 
pinaaamin na myembro ng Abu Sayyaf habang 
sinusuntok, sinasampal, sinisipa at binubugbog. 
Nilagyan ng sili ang kanyang kili-kili at ari at 
ipinasok ang huli sa bote. Sinaksakan din ng bote 
ang kanyang puwit. 

Si Gafar Mundi, 19, ay inaresto noong Hulyo 13 
habang nagdarasal sa moske. Ibinilad siya sa init ng 
araw. Ipinipilit ng militar na isa siya sa mga lumusob 
sa Lamitan. Tuwing tumatanggi, siya ay pinapalo at 
sinisipa. Siya ay pinahiga, binuhusan ng gasolina at 
binantaang susunugin. Nakapiring siyang isinakay 
sa helikopter tungong Zamboanga City. Sa buong 
byahe, iniuuntog siya sa gilid ng helikopter. Ang siko 
niya ay hinahampas ng kahoy at ang ulo ay paulit-ulit 
na pinapalo ng mahabang piraso ng bakal. 


10. Sina Linungan, Benjie Dilong, 20, Totong Dilong, 
18 at Misar Rizal, 23, ay sakay ng pampasaherong 
dyip patungong sentro ng Isabela nang nirekisa 


Halaw sa Initial Report on the Fact-finding on Human Rights 
Violations, Relief and Medical Mission, September 9-16, 2001, 
Basilan 


MO Ang Bayan e Nobyembre 2001 


Pinakamatitinding operasyong 
militar sa Cagayan Valley sa loob 
ng kalahating dekada 


kasalukuyang inilulunsad sa katimugang 

bahagi ng Isabela. Kinasasangkutan ito ng 20 
platun mula sa 45" at 54” IB at iba pang tropa 
sa ilalim ng 5th ID. Mula Oktubre 8 ay tinayuan 
na ng mga tsekpoynt at ginagalugad ng mga 
tropa ang mga bayan ng Jones, San Agustin, San 
Guillermo at Echague. Panay ang pagrerekisa 
sa mga sasakyan at kubo ng mga magsasaka 
sa katawa-tawang katwirang ito'y bahagi ng 
“kampanyang anti-terorismo” at “paghahanap ng 
mga elemento ng Abu Sayyaf”. Ang kasalukuyang 
pinagsanib na malawakang pagkilos ng special 
operations teams at strike operations ang 
pinakamalaking operasyong militar na inilunsad 
sa rehiyon ng Cagayan Valley mula pa noong 
huling bahagi ng dekada 1990. 

Pinupuruhan ng mga operasyong militar ang 
timog Isabela dahil nais supilin ang ipinamamalas na 
militansya ng mamamayan dito laban sa mga kontra- 
magsasaka, mapanlinlang at mapaminsalang mga 
proyekto. Ilan dito ang pagmimina ng Royal Cement 
Mining Corp. sa halos 24,000 ektaryang lupain sa 
Barangay Dicamay I, Dicamay Il, Sto. Domingo at 
Dumawing sa Jones, ang Integrated Social Forestry 
Project, kung saan idinedeklarang “lupaing publiko” 
at inaagaw ang mga sakahan ng mga maralitang 
magsasaka upang tamnan ng Gmelina, ang pang- 
aagaw din ng lupa para sa 1,000 ektaryang plantasyon 
ng kape ng Nestle Corporation sa Jones, at ang field 
testing ng Bt-corn ng Monsanto (isang higanteng 
korporasyong agribisnes) sa 1,700 metro kwadradong 
lupa sa Barangay Diarao, Jones. 

Nais ding apulahin ng kaaway ang apoy ng 


[e malawakang kampanyang militar ang 


Ang Bayan e Nobyembre 2001 


matatagumpay na kampanya sa rebolusyong agraryo 
at ang lumalawak na mga pagkilos ng mamamayan 
laban sa militarisasyon, pagbubuo ng CAFGU at 
mga paglabag sa karapatang-tao. Noong Oktubre, 
inilantad at tinutulan ng organisadong magsasaka 
ang pakikipagsabwatan ng despotikong alkalde ng 
Jones na si Jesus Sebastian sa pagtatayo ng kampo ng 
Philippine Army sa Barangay Dibuluan. Kinukundena 
rin ng mga taga-Jones ang pagkasira ng pag-aaral 
ng mga bata dahil sa paggamit ng militar sa 
mga eskwelahan bilang kampo. Binatikos nila ang 
laganap na pang-aabusong militar tulad ng sapilitang 
pagpapataw ng kota sa mga taumbaryo sa pagtatayo 
ng mga kampo at detatsment ng militar, pagnanakaw 
ng mga sundalo sa mga alagang hayop ng masa, 
at di pagbabayad ng mga tropa sa mga binibili sa 
tindahan. 

Sa baryo pa lamang ng Villabello sa Jones, di 
bababa sa 24 na kaso ng paglabag sa karapatang-tao 
ang naitala nitong Nobyembre bunga ng malawakang 
operasyong militar. Pinakamatitingkad rito ang 
pagdukot at pagbugbog ng mga elemento ng 45" IB 
kina Willy Lumaho at Tomas Vanhan, kapwa taga-Sityo 
Germitan ng naturang barangay noong Oktubre 22, at 
ang pagtortyur at sapilitang pagpapagiya ng naturan 
ding mga tropa kina Jerwin Maltezo, Feli at Romulo 
Ariola, pawang mga kabataang taga-Villabello, noon 
ding Oktubre. 

Dahil sa takot na maimbestigahan ng mga myem- 
bro ng fact-finding mission na tumungo sa Villabello 
nitong Nobyembre 5, inilipat ng 45” IB ang kanilang 
tactical command post tungong Benguet. Ang tatlong 
platung strike force na noo'y nasa Villabello ay inilipat 
din sa mga kanugnog na baryo ng Madadamian at 
Mabbayad. 


13 


Paglakas ng rebolusyonaryong kilusan sa Catanduanes 


Nang masa't Hukbo'y magkaisa 


Oktubre 1997. Nasa bukana ng panibagong 
pagsulong bunga ng Ikalawang Dakilang Kilusang 
Pagwawasto ang rehiyong Bikol nang, sa kauna- 
unahang pagkakataon, ay matagumpay na pakatan 
ng malaligal na pangkat ng Bagong Hukbong Bayan 
(BHB) ang prubinsya ng Catanduanes. Mabilis na 
niyakap ng paparaming mamamayang Catanduanon 
ang BHB. Nakatagpo sila ng pag-asa at kapanalig 
sa adhikain at kapasyahang baguhin ang kanilang 
kalagayang tigib ng pagsasamantala at kahirapan. 
Sa pagpupunyagi sa pagpapakilala, 
pagmumulat, pag-oorganisa at pagpapa- 
kilos, mabilis na lumawak ang BHB at 
ibayong inaruga ng masa. Patuloy 
na lumalakas at lumalawak ang 
rebolusyonaryong pakikibaka sa 
prubinsya sa kabila ng mga 
tangka ng mga reaksyunar- 
yong pwersa na puksain ito. 


TATLONG TAON MAKALIPAS, 
tuluy-tuloy na lumawak ang 
rebolusyonaryong baseng 
masa. Mula 1999 hanggang 2000, lumaki nang 
26% ang bilang ng mga grupong pang-organisa ng 
mga magsasaka. Tumaas nang 65% ang bilang ng 
mga grupo ng kababaihan at 59% ang kasapian. 
Lumaki naman nang 109% ang bilang ng grupo ng 
kabataan at lumawak nang 130.6%. ang kasapian nito. 
Dumami nang halos 600% ang bilang ng mga grupo 
ng estudyante at nang 500% ang kasapian ng mga 
ito. Dumami rin nang 75% ang kasapian ng grupo 
ng mangingisda. Mula sa pinakamauunlad na mga 
grupong pang-organisa, binubuo ang mga komiteng 
pang-organisa. 

Sa parehong panahon, lumawak nang 19.5% ang 
mga baryong nakikilusan ng BHB. Kaalinsabay, 
hinarap ng BHB ang suliranin ng pagkabuwag at 
pagkabawas ng ilang grupong pang-organisa dulot 
ng paglilipat-lipat dahil sa kawalan ng hanapbuhay, 
14 


kontra-rebolusyonaryong saywar ng kaaway o ilang 
kahinaan ng mga kasama. 

Nitong taon, umabot na sa 33% na paglaki ang 
lakas-tauhan ng BHB kumpara sa orihinal na laki 
nito. Ang mga bagong rekluta ng BHB ay galing 
na mismo sa mga aktibistang masa sa lokalidad. 
Tinitiyak ngayon ang kanilang papaunlad at 
tuluy-tuloy na tuwirang paglahok sa sandatahang 
pakikibaka. Dahil sa mga pagsulong na ito, 
inaaasahan ang ibayong paglawak ng kasapian ng 
Partido sa hinaharap. 


PINAGTUTULUNGAN NG BHB AT 
rebolusyonaryong masa ang 
inisyal na pagpapatupad ng mini- 
mum na programa ng rebo- 
lusyong agraryo sa prubinsya. 
Tuluy-tuloy at papalalim ang 
pagpapaunawa hinggil sa 
rebolusyong agraryo. Ang 
mga luyo-luyo (kooperasyon 
o palitan ng lakas-paggawa 
sa bukid) ay pinagagana mula sa simpleng 
paglalala ng mga dahon ng niyog para sa iba't ibang 
gamit hanggang sa pagkakanal at pagpapatubig sa 
mga sakahang may 10 hanggang 50 ektarya ang 
lawak kung pagsasamahin. Nagbubuo ng mga unyon 
ang mga manggagawang bukid. Bilang kampanyang 
masa, nangunguna ang rebolusyonaryong pwersa sa 
pagkalap at pamamahagi ng mga binhi at hayop. 
Pagharap ito sa hikahos na kalagayan ng 
mamamayan na dulot ng bagsak na presyo ng bandala 
(abaka), tambo, niyog at saging---mga produktong 
karaniwan nilang pinagkukunan ng kabuhayan. 
Paglaban din ito sa panggigipit na tinatamasa ng 
mga magsasaka sa paghahanap ng alternatibong 
kabuhayan. Ang mga nagiging manggagawang bukid 
ay nakatatanggap ng busabos na sahod. Ang mga 
nangingisda ay nadadaig ng malalaking trawler 
at bangkang de-motor. Ang mga nag-uuling at » 


arats 


Ang Bayan e Nobyembre 2001 


Ilang kwento sa likod 

ng mga taktikal 

na opensiba sa Bikol 

ng bawat taktikal na opensibang inilulunsad ng 
TANG Hukbong Bayan ay bunga ng matagumpay 
na pagtutulungan ng masa't mga mandirigma. Sa 


likod ng ibinabalitang karaniwang mga detalye--petsa, 
lugar, reaksyunaryong pwersa na tinarget ng BHB, bilang 


ng armas na nasamsam--ang walang- 
kupas na mga kwento ng rebolusyong 
Pilipino. Narito ang ilang salaysay mula 
sa mayamang karanasan ng mga kasama 
sa Kabikulan. 

Espesyal na taktikal na opensiba sa 
Barangay Sta. Elena, Jose Panganiban, 
Camarines Norte, Disyembre 28, 2000. 
Nagpamalas ng galak ang mga residente 
ng Sta. Elena nang parusahan ng BHB si 
Francisco “Ike” Villafuerte at si Anatolio 
“Hudas” Villablanco, dalawang sagadsaring 
reaksyunaryo na may mga kasalanan sa 
taumbayan. Si Villafuerte, despotikong 
asendero at ahente ng Military Intelligence 
Group, ay responsable sa paglalatag ng » 


4 napupwersang magbukas ng taniman sa mga lupang |Ikinakalat nila ang linyang “dating tahimik ang 
publiko ay pinalalayas para sa “reforestation” ng prubinsya ng Catanduanes subalit nagkagulo nang 
gubyerno at pinagbabawalang magtanim sa mga pasukin ng NPA”. 


tiwangwang na lupang pag-aari ng mga 
asendero. 


DAGDAG NA PAHIRAP SA MGA MAGSASAKA 
ang mga operasyong militar na pina- 


Sa matagumpay 
na pagkakalatag 
ng larangang 


Nilalabanan ito ng mamamayan sa 
pamamagitan ng pagbubuo ng mga 
grupo para ipagtanggol at itaguyod ang 
karapatang-tao. 

Nagbalangkas naman ang BHB- 


igting sa Catanduanes mula nang gerilya sa Catanduanes ng mga hakbangin upang 

magsilbing banta sa reaksyon ang kontrahin ang padron ng kilos ng kaaway, 

Catanduanes, l £ padron ng 8: y 

presensya ng rebolusyonaryong pwersa. kabilang ang pagdidiin sa konsolidasyon 

Sa mga barangay halimbawa ng ganap nang ng hukbong bayan, masa at mga alyado 
ga aly 

Tucao at Maysuram ng Caramoran, nasaklaw ng at mahigpit na paghawak sa wastong 


napipilitang magsilikas sa kanilang 
mga tahanan ang mga parahagot (mag- 
aabaka) dahil sa takot sa mga nag- 
ooperasyong sundalo. 

Dinagdagan na ng pwersa ng Philip- 
pine Army ang pwersa ng PNP na dati'y 
tanging nakapakat sa prubinsya. Magkatuwang 
ang dalawa sa lumang taktikang clear, hold and 
consolidate (hawanin, hawakan at konsolidahin) 
sa mga lugar na tukoy nilang kinikilusan ng BHB. 
Nagbubuo muna sila ng lambat paniktik sa baryo at 
nagpapalakas ng depensa. Sinasabayan ito ng mga 
operasyong kombat at saywar. Naghahasik sila ng 
takot at ligalig sa kabukiran. Namamahagi rin sila 
ng mga polyeto at todo-todong nagpupropaganda 
sa radyo't dyaryo upang siraan ang kilusan. 


Ang Bayan e Nobyembre 2001 


rebolusyonaryong 
kilusan ang lahat 
ng prubinsya sa 
Kabikulan. 


linyang pampulitika, mga regulasyon, 
disiplina at patakaran. 

Nakapaglunsad na rin ng mga pani- 
mulang taktikal na opensiba ang BHB sa 
Catanduanes. Dalawang pusakal na pulis 
na may mga kaso laban sa mamamayan 
at rebolusyonaryong kilusan ang ginawaran ng 
parusang kamatayan. Noong Hulyo 2000, isang 
depensiba ang nagawang opensiba ng BHB laban 
sa mangungubkob na yunit ng PNP Provincial 
Office at Regional Mobile Group. 


SA MATAGUMPAY NA PAGKAKALATAG NG LARANGANG 
gerilya sa Catanduanes, ganap nang nasaklaw ng 
rebolusyonaryong kilusan ang lahat ng prubinsya 
sa Kabikulan. 


15 


4 lambat-paniktik, panonortyur at pagpatay sa 
mga inosenteng magsasaka. Si Villablanco naman 
ay dating pulis ng Jose Panganiban, Camarines 
Norte, masugid na kontra-rebolusyonaryong ahente 
at kasosyo sa sindikato ng droga sa lugar. 

Isang platun ng BHB na nakakumpletong 
kamoplahe at nagkunwaring mga sundalo ang 
pumara ng dalawang dyip at nagpahatid sa bungad 
ng kalsadang papunta sa bahay ng dalawang 
target. Isang tim ng mga kasama ang nagtindig ng 
tsekpoynt doon. 

Mula roon, isang pormasyon ng BHB ang 
dumiretso sa bahay ni Villafuerte. Pinatuloy sila ng 
napaglalangang maybahay. Mabilis na isinagawa ng 
BHB ang pagpaparusa. Sinamsam ang tatlong .45, 
combat boots at iba pang gamit-militar ni Villafuerte. 
Sa labas, ipinaliwanag nang mabuti ng mga kasama 
sa masa sa paligid ang dahilan ng pagparusa kay 
Villafuerte. Nagpamud- 
Pa mod rin ang 


R 


IEAA 


BHB ng ilandaang polyeto na nagpapaliwanag 
ng batayan ng pagpaparusa. Dahil ilang panahon 
na ring hindi nakikilusan ang lugar, may ilang 
natakot. Ngunit ang karamihan ay nakinig nang 
mabuti't nagbunyi. 

Samantala, ang isa pang pormasyon ng parehong 
tropa ng BHB ang tumuloy sa bahay ni Villablanco 
na mabilis ding pinatawan ng kaparusahan. Kasabay 
ng mga ito, isa pang pangkat ng BHB ang lumusob 
sa dalawang kalapit na bahay ng mga pulis at 
doo'y nakakumpiska ng isang .357 at iba pang 


16 


mga gamit-militar. 

Matamang binasa ng masa ang mga polyetong 
ipinamahagi ng BHB. Sinalubong nila ng ngiti ang 
mga kasama. Ang iba pang taumbaryo'y humalili 
sa pagbabantay sa pansamantalang tsekpoynt ng 
mga kasama at paglao'y namahagi na rin ng mga 
polyeto. Nang malaman ng mga naghatid na drayber 
na mga Pulang mandirigma pala ang nakisakay sa 
kanila, nagpasya silang maghintay at nagprisintang 
maghatid sa mga kasama kahit saan. 

Ang matagumpay na operasyon ang humawan 
ng daan sa muling pagbabalik at tuluy-tuloy nang 
pagkilos ng hukbong bayan sa lugar. 

Reyd sa munisipyo ng Caramoan, Camarines 
Sur, Nobyembre 18, 2000. “Mabuhay ang mga 
kasama! Mabuhay ang CPP/NPA!” ang masigabong 
pagsalubong ng masa sa kalsada habang taas- 
kamaong binabati ang mga Pulang mandirigma 
na nagmamartsa mula sa matagumpay na reyd 
>A sa munisipyo. Mahusay na nagamit sa 
UNG pagsalakay na ito ang elemento ng 

sorpresa. Napatay ang isang pulis at 
Shy isang CAFGU at nasugatan ang 
AN dalawa pa. Nakakumpiska rin 
ot ng ilang matataas na kalibreng 
NA armas. 


7- Malaking sampal sa AFP 
4 ang tagumpay ng taktikal na 
Wi  opensibang ito ng BHB. Bago 
4l nito, ipinangangalandakan ng 
mga pasista na said na ang BHB 
sa lugar. Katatapos pa lamang 
y suyurin ng mga tropa ng 42" IB 
Y at 18? Scout Ranger Company 

ang kabundukan ng Caramoan 
at mga karatig na bayan. Sa tulong at suporta 
ng masa at ng ilang nakakaalyadong elemento 
ng AFP, mahusay na nakaiwas sa kaaway ang 
BHB. Buong-pasensya nitong hinintay ang 
tumpak na pagkakataon, at napawalang-saysay 
at nagawang katawa-tawa ang busog-sa-pondo 
na mga operasyong intelligence at pangkombat 
ng AFP. 


Reyd sa munisipyo ng Gainza, Camarines Sur; 
Abril 27, 2001. Napatunayan ng BHB na kaya nitong 
maglunsad ng taktikal na opensiba nang malapit 


Ang Bayan e Nobyembre 2001 


sa lunsod. Palibot ng malawak na kapatagan at 
malaking ilog ang bayan ng Gainza, na 10 minutong 
sakay lamang mula sa Naga City. 


Lampas 30 minuto nang nakapwesto sa palibot 
ng munisipyo ang isang platun ng BHB bago 
nito aktwal na ikinasa ang opensiba. Madaling 
nadikitan ang munisipyo at napasok ng mga Pulang 
mandirigmang pawang naka-shorts at T-shirt 
lamang. Naitago nila ang kanilang mahahaba't 
maiikling armas sa mga bayong na may kudkudan 
at niyog, sako na may gabi, basket na may dahong 
pambalot ng suman at iba pa. May ilan ding 
nagpanggap na magpapakasal sa munisipyo, at 
ang iba'y nag-astang “tambay” sa malapit na 
tindahan. 

Wala nang nagawa ang dadalawang pulis na 
nasa himpilan, kabilang ang hepe, nang salakayin 


Nasiyahan ang masa sa matagumpay na 
paglulunsad ng opensiba. Kinumpirma nila na 

ang dalawang target ay mga mananalbeyds, 
babaero, lasenggo at nagwawala nang sige ang 
pamumutok ng baril. Tanda ng kanilang kasiyahan, 
nagrekomenda pa ang masa ng iba pang target na 
dapat parusahan ng hukbong bayan. 


ng mga gerilya ang istasyon ng PNP. Tatlong M16, 
isang 9 mm, mga RPG, magasin, uniporme, printer, 
kompyuter, dalawang mobile phone, dalawang base, 
isang portable at dalawang hand-held vhfradio ang 
nasamsam sa reyd. Nakakumpiska rin ng armas sa 
bahay ng dalawang pulis, na walang 100 metro ang 
layo sa munisipyo. 

Ligtas na nakaatras ang mga kasama makalipas 
ang mahigit lamang 10 minuto mula nang ikasa ang 
taktikal na opensiba. Ang isang iskwad ay umatras 
sa malawak na kabukiran (limang oras na babagtasin 
bago marating ang kagubatan) at ang isa pa'y sa 
mayor na ilog na dumadaloy patungong San Miguel 
Bay. Tinahak nito ang direksyon sa dagat, taliwas 
sa inaasahan ng kaaway. Nabigo rin ang kaaway na 
tuntunin ang mga Pulang mandirigmang umatras sa 
bukid dahil epektibo silang humalo at naglaho sa 
masang nagsisipag-ani ng palay doon. 


Ang Bayan e Nobyembre 2001 


Sa loob ng humigit-kumulang dalawang buwan 
bago pa itong reyd sa munisipyo, ang mga elemento 
ng BHB na nagsagawa ng paniniktik ay nagkaroon 
ng mga bagong ugnay sa lugar sa tulong ng mga 
aktibistang masa mula sa mga konsolidadong lugar. 
Sa loob ng mahabang panahong ito ng pagpapalawak 
ng ugnay, pagpapakilos sa masa sa paniktik at 
paghahanda para sa taktikal na opensiba, mahusay 
na napanatiling lihim ang plano. 

Ambus sa tropa ng PNP sa Sityo Dilingkwente, 
Barangay Kitang, Pasacao, Camarines Sur: Oktubre 
24, 2000. Matagal nang hindi nababalikan ng mga 
kasama ang erya. Gayunman, matagumpay ang 
paglulunsad ng taktikal na opensiba ng BHB doon. 
Pumusisyon at nag-abang sa di mataong lugar ang 
16 na kasama at tatlong myembro ng milisya. May 
dalawang sibilyan na nakasumpong sa nag-aabang 
na BHB, subalit nanatiling lihim ang 
pagpakat doon ng mga kasama. Sa 
ikalawang araw, dumaan ang patrol 
car ng PNP na lulan ng dalawang 
pusakal na pulis na siyang target 
ng operasyon. Agad silang napatay. 
Dalawang 9 mm at iba pang gamit 
militar ang nasamsam ng mga 
gerilya. 

Nasiyahan ang masa sa mata- 
gumpay na paglulunsad ng opensiba. 
Kinumpirma nila na ang dalawang tinarget ay 
mga mananalbeyds, lasenggo at nagwawala nang 
sige ang pamumutok ng baril. Tanda ng kanilang 
kasiyahan, nagrekomenda pa ang masa ng iba pang 
target na dapat parusahan ng hukbong bayan. Naging 
tuntungan ang mainit na pagtanggap ng masa upang 
madaling makabalik sa erya ang mga kasama at 
muling maibwelo rito ang pag-oorganisa. 

Ambus sa tropa ng Bravo Coy ng 31“ IB sa 
Sityo Patag, Barangay San Isidro, San Lorenzo 
Ruiz, Camarines Norte: Oktubre 10, 2000. Isang 
malaking breyktru para sa isang platun ng 
BHB ang pagwasak sa isang armored personnel 
carrier (APC) ng kaaway at pagkakuha mula rito 
ng kalibre .50 at kalibre .30 na mga masinggan. 
Ang APC, lulan ang 18 tropa ng B coy ng 31t 
IB, ay pinasabugan ng land mine. Namatay ang 
dalawang tropa ng kaaway, sugatan ang anim, » 


BAGONG PAPET NA PASISTANG REHIMEN 
SA AFGHANISTAN AT ANG ESTRATEHIKONG 
INTERES NG IMPERYALISMONG U.S. 


itong Nobyembre, matapos iwan ng 
N mga pwersa ng Taliban at al Qaeda ang 

kalunsuran ng Afghanistan, ipinwesto 
ng imperyalismong US at United Kingdom 
(UK) bilang pansamantalang tagapamuno 
si Rabbani, ang tagapangulo ng Northern 
Alliance. Nais ng US at ib na gamitin 
ang bagong gubyernong ito 
sa pangangalaga ng kanilang 
estratehikong interes sa 
Afghanistan at sa rehiyon ng 
Central Asia. x 
Kasabay ø 


ao a b G BOLTITE 


OPAPP SLESAR LLEILA. 
AREORA IRPLIP PILA 
MP 
| bra 


AFGHANISTAN 


Kandahar 


at ang 10 pa ay nagtakbuhan 


nito, sa ngalan ng “paghahabol kay bin Laden” 
ipinwesto ng US ang mahigit 1,500 regular 
na tropa nito sa loob ng Afghanistan para 
suhayan ang bagong rehimen. Nagpapasok na 
rin ang UK ng humigit-kumulang 5,000 tropa 
sa loob ng Afghanistan. Bukod pa ang mga ito 
sa naroroon nang mga special forces ng US at 
UK. May ilang daang regular na tropa na ang 
Russia sa ngalan ng “makataong gawain”. 

Nagpapatuloy ang mga kundisyon ng kawalan 
ng istabilidad dulot ng pagpapatuloy ng kaguluhang 
etniko na magsasapanganib ng interes ng US sa 
Afghanistan. Upang bigyan ng lehitimong pagkilala 
at pasaklawin ang koalisyon sa likod ng bagong 
rehimen at maging epektibo itong instrumento 
ng imperyalismo, inisponsor ng 
UN ang isang kumperensya sa 
Germany ng iba't ibang grupong 
anti-Taliban. Pinalalabas na ang 
kumperensyang ito ay pagbubuo ng pagkakaisa 
ng iba't ibang grupong etniko sa Afghanistan. 
Ngunit mananatiling mailap ang pagkakaisa 
laluna at nahihirapan silang magpalitaw ng 
lider na may kakayahang makaimpluwensya at 
makapamuno sa tribong Pasthun. Ang tribong 
ito, na siyang pinakamalaki sa Afghanistan, ang 
pinagbabasehan ng Taliban. 


TUNAY NA LAYUNIN. Katuwang ng UK, inilunsad 
ng imperyalismong US ang “digma laban sa tero- 
rismo” sa pagsisikap na ipataw ang hegemonyang 


at namutok nang patalikod. 
Ang mga tropang ito ng kaaway 
ay binitag ng mga kasama sa 
pamamagitan ng pagharas muna 
ng pito-kataong pwersa ng BHB 


18 


sa pito-kataong detatsment ng 
naturang tropa ng kaaway na 
naggugwardiya sa PNOC. Ang 
mga sundalo mula sa main body 
ng 31“ IB ay magrereimpors 
sana sa hinaras na katropa nila, 


ngunit sila ang naambus ng 
BHB. Bukod sa mga masinggan, 
nasamsam din ng BHB ang 
isang M16, daan-daang bala ng 
.50 at .30 na masinggan at isang 
radyong URC. 


Ang Bayan e Nobyembre 2001 


pang-ekonomya, pampulitika at pangmilitar nito 
sa Afghanistan. Ang malawakang pambobomba 
na sinabayan ng pang-uupat ng gerang etniko o 
relihiyoso ay estratehiyang ginamit na rin ng US sa 
mga digma nito sa Balkans at sa Middle East. 

Ginagamit ng US ang patuloy na pagtugis 
kay Osama bin Laden (at ang kabiguan nitong 
madakip o mapatay ito) upang bigyang-matwid 
ang patuloy na panananatili ng mga tropa sa 
Afghanistan. Ipinwesto rin ng imperyalismong US 
at UK ang mga tropa nito sa Pakistan, Uzbekistan 
at Tajikistan. 

Sa pamamagitan ng pagpwesto ng sarili 
nilang papet at pasistang gubyerno sa Afgha- 
nistan, tinitiyak ng imperyalismong US at 
UK na magsisilbi itong base sa kampanyang 
pagpapalawak ng impluwensya at kontrol sa 
Central Asia at sa mayamang rekursong langis 
dito. Tinataguriang “bagong Middle East” ang 
rehiyong ito dahil dito---sa baybayin ng Caspian 
Sea at bahaging Caucasus---matatagpuan ang 
pinakamalawak na di pa nagagalaw na reserbang 
langis sa buong mundo. 

Sa gayon, higit pang mamomonopolisa ng US 
ang paghahatid ng langis at gas sa pamamagitan 
ng pipeline mula sa Central Asia patungo sa 
Mediterranean at iba pang bahagi ng Asia. 
Kasalukuyang monopolisado ng US ang rutang 
Central Asia-Turkey-Mediterranean para sa 
paghahatid ng gas at langis sa Europe at iba pang 
bahagi ng Asia. Sa pamamagitan ng pagkontrol 
ng US sa Afghanistan, magkakaroon ito ng bago 
at eksklusibong ruta ng langis mula Central Asia 
para mas madali at mas murang makapaghatid ng 
langis sa iba pang bahagi ng Asia sa pamamagitan 
ng Indian Ocean. Lubusan nang bibiguin nito ang 
matagal nang balak ng Russia, China at Iran na 
maglatag din ng sarili nilang mga pipeline mula 
Central Asia patungong Mediterranean at iba pang 
bahagi ng Asia. Layunin ng US na panatilihing 
pangunahing nakaasa sa kanya ang mga pamilihan 
ng Europe at Asia para sa pangangailangan nila 
sa langis. 

Ngayon pa lamang, estratehiko nang naka- 
pwesto ang mga imperyalistang tropa upang 
masimulan at mabantayan ang paglalatag ng mga 


Ang Bayan e Nobyembre 2001 


pipeline mula sa Turkmenistan at Kazakhstan 
na tatagos sa Afghanistan patungong Pakistan at 
India. Umaabot na sa 530 bilyon ang ipinuhunan 
ng mga monopolyong korporasyong Amerikano 
para sa karapatang monopolisahin ang pagmimina, 
pagpoproseso at paghahatid ng langis mula sa 
Central Asia. 

Subalit pinag-iinteresan din ng iba pang 
mga kapangyarihan sa Europe at Asia ang Afgha- 
nistan. 

Nagpahayag ng suporta ang Russia sa gerang 
“anti-terorismo” kapalit ng pag-atras ng US ng 
suporta sa mga grupong Islamiko sa Chechnya na 
matagal nang lumalaban sa Russia. Gayunman, 
nakahanda ang Russia na kumilos laban sa 
anumang balak ng US at UK na lubusang 
monopolisahin ang suplay ng langis mula sa 
Central Asia. Sa mas mahabang kasaysayan, 
ang tipak na ito ng daigdig ay dating saklaw ng 
imperyo ng Russia at patuloy na pinag-iinteresan 
pa rin nito. 


Sa pamamagitan 

ng pagkontrol ng US 
sa Afghanistan, 
magkakaroon ito ng bago 
at eksklusibong ruta 

ng langis mula Central Asia 
para mas madali at mas 
murang makapaghatid 
ng langis sa iba pang 
bahagi ng Asia 

sa pamamagitan ng 
Indian Ocean. 


sh BA IPASA PEARL. 
na rm DILAT 
aaya 
MAA D DEE 
aA n: 
LIGAYA PEP IGAR LLULL. 
ARADR SLIR PERLAR 
bA 


l A 


MGA BALITA 


Isang sundalo ng 62"! IB 
ang napatay at tatlo pa ang 
nasugatan nang tambangan sila 
ng mga Pulang mandirigma sa 
Hatuan, Surigao del Sur nitong Nobyembre 24. 
Isa pang sundalo, si Cpl. Alex Nuvillo, ang 
dinakip at pinakawalan din nitong Nobyembre 27. 
Ipinasa siya sa mga kinatawan ng International 
Committee of the Red Cross. 

Ang mga sundalo ay inambus nang atasan ang 
mga itong tugisin ang mga Pulang mandirigmang 


2 SUNDALO, PATAY SA AMBUS 
NG BHB SA ILOCOS SUR 


1 SUNDALO PATAY, 4 SUGATAN SA AMBUS SA SURIGAO SUR 


naglunsad ng operasyong pagparusa laban sa 
Paper Industries Corp. of the Philippines (PICOP) 
noong araw ding iyon. Sinunog ng BHB ang 
dalawang dump truck na pag-aari ng kumpanya. 
Ito'y parusa sa kalupitan ng PICOP sa mga 
manggagawa nito at sa mga magsasakang nakatira 
sa loob ng kunsesyon nito. Anang BHB, daan- 
daang manggagawa ang pinatalsik ng PICOP. 
Dinedemolis din nito ang mga bahay ng mga 
magsasaka, binubunot ang kanilang mga pananim 
at sinisira ang kanilang mga sakahan. 


ISTASYON NG PNP SA WESTERN SAMAR, NIREYD NG BHB 


Dalawang sundalo ng 50? 
IB ang napatay at dalawa 
pa ang nasugatan sa ambus 
na inilunsad ng BHB nitong 
Nobyembre 19 sa Barangay 
Maratodo, Magsingal, Ilocos 
Sur. 

Nagpapatrulya ang mga 
sundalo nang tambangan ng 
mga Pulang mandirigma. 


Madaling-araw na sinalakay ng 
BHB ang istasyon ng Philippine 
National Police (PNP) sa muni- 
sipyo ng San Jose de Buan, Western 
Samar nitong Nobyembre 17. 

Kaagad na dinisarmahan 
at pansamantalang dinakip ng 
BHB ang dalawang pulis na 
gumugwardya sa istasyon. 

Nasamsam ng mga gerilya 
ang tatlong M16, isang .38, anim 


na rifle grenade, 15 maiikling 
magasin ng M16 at 1,880 pang 
bala para rito. 

Kaagad ring pinalaya ang 
dalawang pulis pagkatapos silang 
mapaliwanagan ng mga Pulang 
mandirigma. 

Samantala, pinarusahan ng 
BHB ang dalawang sagadsaring 
operatiba sa paniktik ng PNP 
noong araw ding iyon. 


MATATAGUMPAY NA TAKTIKAL NA OPENSIBA, INILUNSAD SA TIMOG MINDANAO 


Sunud-sunod na pumutok ang matatagumpay 
na mga aksyong militar sa Timog Mindanao 
ngayong Nobyembre. Di bababa sa 27 
matataas na kalibreng armas ang nasamsam 
at 19 reaksyunaryong pwersa ang napatay sa 
magkakahiwalay na taktikal na opensiba ng 
Bagong Hukbong Bayan sa prubinsya sa loob 
lamang ng buwang ito: 

Ambus sa Cateel. Labinwalong sundalo ang 
napatay nitong Nobyembre 10 at 21 matataas 
na kalibreng armas ang nasamsam ng BHB 
nang ambusin nito ang mga tropa ng 27t" 
Special Forces Company ng AFP sa Spar Dos, 
Aliwagwag, Cateel, Davao Oriental. Labing- 
isa pang sundalo ang nasugatan sa naturang 


20 


pananambang. 

Pinasabugan ng BHB ng land mine bandang 
12:30 ng hapon ang trak na sinasakyan ng isang 
platun ng naturang mga tropa. Magrereimpors 
sana ang mga tropa sa mga kasamahan nilang 
may nakasagupang mga Pulang mandirigma. 

Pagdis-arma sa Pantukan. Noong Nobyembre 
3, matagumpay na nadisarmahan ng mga 
Pulang mandirigma ang pulisya at CAFGU sa 
detatsment ng PNP sa Panganason, Pantukan. 

Madaling-araw nilusob ng BHB ang 
naturang detatsment. Napasuko ang kaaway 
at nasamsam ng mga gerilya ang limang M16, 
isang karbin, isang hand-held radio, isang 
VHF base radio at tatlong cellular phone. B 


Ang Bayan e Nobyembre 2001 


MGA BALITA 


4 Nagtangka subalit bigo sa 
pagsaklolo ang mga elemento 
ng Pantukan Police, 11024 
Police Mobile Group at 60th 
IB ng AFP sapagkat kagyat 
at ligtas nang nakaatras ang 
BHB. 

Pagparusa sa mga kumpanya 
sa telekomunikasyon. Apat na 
pasilidad sa komunikasyon 
ang sinunog ng BHB sa 
Timog Mindanao noong Nob- 
yembre 12, bandang 6:30 
nang gabi. Winasak ng mga 
Pulang mandirigma ang mga 
pasilidad ng Philippine 
Long Distance Telephone Co., 
Philcom, Liberty Telecoms at 
Dole Philippines. Pinarusahan 
sila dahil sa di pagbabayad ng 
rebolusyonaryong buwis. 

Ang mga pasilidad ay 
pawang nasa Barangay 
Tuburan, Mawab, Compos- 
tela Valley. Isa o dalawang 
kilometro lamang ang layo 
nito sa kampo ng 701* Army 
Brigade subalit hindi nakasak- 
lolo ang naturang tropa sa mga 
kumpanya. 

Pagparusa sa masamang ele- 
mento. Dahil sa kanyang maha- 
bang rekord ng aktibong paki- 
kipagkutsabahan sa gubyerno at 
iba pang masasamang elemento 
laban sa rebolusyonaryong 
kilusan, pinarusahan ng BHB 
ang barangay konsehal na si 
Mario Capillan ng Barangay 
Panangalan, Davao Oriental. 
Ginawa ang pagpaparusa sa 
Sityo Languan, Barangay San 
Roque, New Bataan, Com- 
postela Valley nitong Nobyem- 
bre 4. 


Ang Bayan e Nobyembre 2001 


MGA CELL SITE, WINASAK NG BHB SA GITNANG LUZON 


Winasak ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) ang mga cell 
site sa apat na prubinsya ng Gitnang Luzon nitong Nobyembre 
10 at 11. Isinagawa ito bilang pagparusa sa pagmamatigas ng 
mga kumpanyang Globe at Smart na hindi magbayad ng buwis sa 
rebolusyonaryong kilusan. 

Sinunog ng mga Pulang mandirigma ang mga cell site sa Nueva 
Ecija, Tarlac, Pampanga at Bataan. Umabot sa P100 milyon ang 
halaga ng pasilidad na nawasak. 

Ang cell site ng Globe sa Abucay, Bataan ay winasak 
bandang alas 5:30 ng hapon, ang sa Smart sa Muñoz, Nueva 
Ecija ay inatake bandang 8:55 ng gabi. Sinundan ito ng 
pagsunog ng cell site ng Piltel sa Lubao, Pampanga. Lampas 
hatinggabi ng Nobyembre 11 naman inatake ang itinatayong 
cell site ng Smart sa Barangay Tibag, Tarlac City. Walang 
nasaktan sa mga naturang pag-atake. 


DATING PULIS SA RIZAL, PINARUSAHAN NG BHB 


Pinarusahan ng Narciso Antazo Aramil Command ng BHB si 
Leonardo Santos, dating kagawad ng Philippine Constabulary, nitong 
Nobyembre 14. 

Bandang alas-10 ng umaga nang harangin ng mga Pulang 
mandirigma ang kotse ni Santos sa Barangay San Rafael, Rodriguez, 
Rizal. Pagkapataw ng parusa, ang mga gerilya ay nag-iwan ng 
pahayag na nagbaybay sa mga kasalanan ni Santos laban sa kilusan 
at mamamayan. 

Mangangamkam siya ng mga lupaing ninuno ng mga grupong 
minorya at kalahok sa maraming operasyong pagpatay sa mga 
lider ng mga militanteng grupo. Masugid rin siyang ahente ng 
2"4 ID ng AFP na nakabase sa Tanay, Rizal. 


MGA AKSYONG PAGPAPARUSA SA NORTH COTABATO, INILUNSAD 


Pinarusahan ng Magtanggol Roque Command (MRC) ng 
Bagong Hukbong Bayan - North Cotabato sina Binao Amolo, Zaldy 
Loma at Nonoy Anifion, pawang taga-Makilala, sa magkakahiwalay 
na pagkakataon nitong Oktubre at Nobyembre. 

Ani Ka Ricardo Benjamin, tagapagsalita bg MRC, ang tatlo 
ay napatunayan ng hukumang bayan na nanggahasa, pumatay 
at nagnakaw. 

Si Amolo, taga-Barangay Malasila, ay pinarusahan » 


21 


MGA BALITA 


<4 noong Oktubre 7. Si Loma, taga-Barangay 
New Bulatukan, ay ginawaran ng parusa noong 


Matagumpay 
na napigil ng mga 
magsasaka ng 
Barangay Dalapan, 
San Miguel, Zam- 
boanga del Sur, ang operasyong 
pagmimina. ng A Dynasty 
Multipurpose Cooperative noong 
Oktubre 3. 

Dahil balak ng kumpanya na 
huthutan ng reserba ng marmol 


at bentonite ang mahigit 2,000 
ektarya o siyam na barangay sa 
mga bayan ng San Miguel at 
Guipos, mahigit isang buwang 
nagkampo ang lagpas 100 magsa- 
saka sa lugar na pagmiminahan 
upang pigilan ang takdang 
pag-uumpisa ng operasyong 
pagmimina. 

Nagbunga ng maraming sek- 
toral at multisektoral na alyansa 


Nobyembre 8. Noong Nobyembre 11 naman pina- 
rusahan si Anifion, na taga-Barangay Malasila rin. 


OPERASYON SA PAGMIMINA, NAPIGIL NG MGA MAGSASAKA SA ZAMBOANGA 


laban sa pagmimina ang tuluy- 
tuloy na pagpoprotesta ng mga 
magsasaka. Noong Oktubre 
3, nabigo ang balak ng A 
Dynasty na magsimula sa ope- 
rasyong pagbubutas (drilling 
operations) sapagkat napigil 
ng mga nagpoprotesta ang 
pagpasok ng makinang pambu- 
tas (drilling machine) ng A 
Dynasty. 


TRIBAL FILIPINO WEEK, IPINAGDIWANG 


Ipinagdiwang sa dalawang magkahiwalay 
na okasyon ang Tribal Filipino Week noong 
Oktubre. 

Noong Oktubre 14, ang Araw ng mga Magbubukid 
at Tribal Filipino Week ay sabay na ipinagdiwang ng 
mahigit 100 magsasaka, estudyante, taong-simbahan 
at propesyunal mula sa mga kabundukan at kapatagan 
ng Abra. Pinangunahan ito ng Kakailyan Salakniban 
Tay Amin a Nagtaudan (Ipagtanggol Nating Lahat 
ang Ating Tinubuan o KASTAN), isang alyansa ng 
iba't ibang organisasyong masa ng mamamayan sa 
Abra. 

Tinutulan sa okasyon ang agresibong pagpa- 
patupad ng rehimeng Macapagal-Arroyo sa mga 
mapanalantang proyekto sa Abra at sa kabuuan ng 
mga rehiyon ng Ilokos at Kordilyera. Tinuligsa ang 
503rd Brigade sa pagiging instrumento nito sa pasista 
at mapanlinlang na disenyong para maipatupad ang 
mga mapanirang proyekto. 

Noong Oktubre 5, nagtipon ang may 150 taga- 


Kordilyera at kanilang mga tagasuporta sa Maynila 
upang “pagtibayin ang pakikibaka ng mamamayan 
ng Kordilyera para sa pagpapasya-sa-sarili at ang 
pakikiisa sa adhikain ng sambayanang Pilipino 
para sa kalayaan, katarungan at kapayapaan.” Ang 
pagdiriwang ay kinatampukan ng pagtatanghal ng 
katutubong kultura. Nagbalik-tanaw sa mahabang 
kasaysayan ng magiting na mga pakikibaka ng mga 
taga-Kordilyera. Kabilang rito ang paglaban ng 
mga Tingguian sa Cellophil Resources Company 
noong dekada 1970 at ang pagtutol ng mga Bontoc 
at Kalinga sa imperyalistang proyektong Chico Dam 
na pinagbuwisan ng buhay ng bayaning si Macli-ing 
Dulag. 

Tinalakay din ang kalagayan sa nagpapatuloy na 
pakikibaka ng mamamayan sa Kordilyera laban sa 
mga mapaminsalang proyekto tulad ng mga megadam 
at malaking minahan at mga mapanlinlang na iskema 
tulad ng Indigenous Peoples Rights Act at National 
Integrated Protected Areas System. 


REHIYUNAL NA ALYANSANG MAGSASAKA, INILUNSAD SA KORDILYERA 


Inilunsad noong Oktubre 15-17 Benguet, ang kongreso ng pagbu- 
sa La Trinidad, kapitolyo ng buo ng Alyansa dagiti Pesante iti 


22 


Taeng Kordilyera (APIT Kordil- 
yera), ang alyansa ng mga B 


Ang Bayan e Nobyembre 2001 


MGA BALITA 


4 magsasaka sa Kordilyera. Ang 
APIT Kordilyera ang pinakabago 
ngayong tsapter ng Kilusang 
Magbubukid ng Pilipinas (KMP). 
Dinaluhan ito ng 217 dele- 
gadong kumatawan sa 116 na 
organisasyon ng mga magsasaka 
mula sa lahat ng anim na prubinsya 
ng Kordilyera---Apayao, Kalinga, 
Abra, Mt. Province, Ifugao at 
Benguet. May 49 na kinatawan din 


mula sa limang non-government 
organization na nakatuon sa 
pagtataguyod sa mga isyu at laban 
ng mga magsasaka at anim na 
tagapagmasid mula sa Cordillera 
Peoples Alliance. Nagsilbing 
punong-abala sa kongreso ang 
Itogon Inter-Barangay Alliance 
(IIB-A), isang alyansa ng mama- 
mayan na mahigpit na lumalaban 
sa pagtatayo ng mapaminsalang 


San Roque Multi-Purpose Dam sa 
Itogon, Benguet. 

Nagbuo ang kongreso ng 
13-puntong programa ng paglaban 
sa pang-aapi at pagsasamantala 
sa mga magsasaka at pambansang 
minorya sa Kordilyera at pagta- 
taguyod sa mga saligan at kagyat 
na interes ng mga magsasaka 
at pambansang minorya sa Kor- 
dilyera. 


UNANG KUMPERENSYA NG MGA MIGRANTE, IDINAOS 


Idinaos sa Maynila nitong Nobyembre 5-7, ang 
pinakaunang kumperensya ng mga migrante. Ang 
pamagat ng kumperensya ay “International Migrants 
Conference on Forced Labor Export and Forced 
Migration Amidst Globalization” (Internasyunal na 
Kumperensya ng mga Migrante Hinggil sa Pwersadong 
Eksport ng Paggawa at Pwersadong Pangingibang- 
bansa sa Gitna ng Globalisasyon). Inisponsor ito ng 
Migrante, Gabriela, Contak Philippines at Asia-Pacific 
Mission for Migrant Filipinos. 

Dumalo sa kumperensya ang mga kinatawan 
mula sa hanay ng mga migranteng manggagawa, 
mga nangibang-bansa, mga political refugee at iba 
pang nasyunalidad na pwersadong nagsilikas mula 
sa kani-kanilang mga bansa. Bukod sa Pilipinas, ang 
Pakistan, Turkey, Bangladesh, Nepal at Indonesia 
ay ilan lamang sa mga bansang may delegado sa 
kumperensya. 


KUMPERENSYA NG KABATAAN SA KALAKHANG MAYNILA, INILUNSAD 


Inilunsad ang kumperensya 
sa layuning tipunin ang mga 
mayor na pormasyon ng mga 
migrante mula sa iba't ibang 
bansa. Tinalakay ng mga susing 
tagapagsalita gaya nina Prof. Jose 
Maria Sison, pangkalahatang taga- 
payo ng International League of 
Peoples” Struggles, Atty. Romeo 
Capulong, pinuno ng komite sa usaping migrante 
ng Integrated Bar of the Philippines, at Antonio 
Tujan, executive director ng IBON Databank, ang 
mga suliraning kinakaharap ng mga ito. Ilan sa mga 
paksang tinalakay ang sumusunod: pagkaltas sa 
sahod at iba pang anyo ng pagsasamantala laban sa 
mga migranteng manggagawa, pag-angkat ng murang 
paggawa sa pamamagitan ng human smuggling, ang 
digmang agresyon ng US laban sa Central Asia at 
Middle East at mga suliraning kumukumpronta sa 
mga mandadagat at political refugees. 


titingkad na palatandaan ng 
kahirapan sa Kamaynilaan. Ini- 


Inilunsad noong Oktubre 20 
ang Kumperensya ng Kabataan 
sa Kalakhang Maynila. Tinalakay 
rito ang kalagayan ng kabataan sa 
bansa at ang kanilang bahagi sa 
pagbubuo ng isang progresibong 
lipunan. Dinaluhan ito ng daan- 
daang kabataan mula sa iba't 
ibang organisasyon, kolehiyo, 


Ang Bayan e Nobyembre 2001 


unibersidad, parokya at komunidad 
sa Kamaynilaan. 

Sa kumperensya, nagpalabas 
ng progresibong video at mga 
pangkulturang pagtatanghal. Pina- 
katampok na bahagi ang pag- 
pirma ng lahat sa “Pahayag ng 
Pagkakaisa at Paninindigan”. 
Inilarawan dito ang pinakama- 


lantad ang tahasang pagtalikod 
ng rehimen sa usapin ng maka- 
tarungang umento sa sahod ng 
mga manggagawa at kawani ng 
pamahalaan. Kinundena ang todo- 
todong pagsuporta ng rehimeng 
Macapagal-Arroyo sa digmang 
pinangungunahan ng US laban sa 
Afghanistan. > 


23 


MGA BALITA 


< Batay rito, ipinihayag 
nilang susuportahan ang paggiit 
para sa P125 pangkalahatang 
karagdagan sa sahod ng mga 
manggagawa sa buong bansa at 


P3,000 pangkalahatang karagdagan 
sa sweldo ng mga guro at kawaning 
pampubliko; igigiit ang pagbu- 
buwag sa mga regional wage 
board; at tutulan ang todo-suporta 


ng rehimeng Macapagal-Arroyo 
sa “kontra-teroristang digma”. 
Susuportahan nila ang mga kam- 
panya ng maralitang lunsod laban 
sa demolisyon. 


PAGTAAS NG MGA BAYARIN SA PGH TINUTULAN 


Humigit-kumulang 250 doktor, mang- 
gagawang pangkalusugan at estudyante sa 
medisina ang naglunsad ng dalawang-oras 
na piket at noise barrage nitong Nobyembre 
12 sa tapat ng Philippine General Hospital 
para tutulan ang pagtataas ng mga bayarin 
sa pampublikong ospital. 

Tinuligsa ng mga nagprotesta ang PGH 
Memorandum No. 01-13 na nagbabago at 
nagpapataas ng mga bayarin sa mahigit 40 
laboratory procedures (mga eksamen at iba 
pang proseso sa laboratoryo) at suplay ng 
ospital. Anang isang doktor, “Lalo lamang 
nitong pasasahulin ang kalunus-lunos nang 
kalagayang pangkalusugan ng aming mga 
pasyente.” 

Nagsunog ang mga nagpoprotesta ng 
simbolikong sako ng salapi na puno ng 
mga bomba upang idiin ang malaking 
pagkakamali ng gubyerno sa pagbibigay ng 
prayoridad sa militar sa pagbabadyet habang 
isinasaisantabi naman ang kapakanan ng 
naghihirap na mamamayan at ipinapasa sa 
kanila ang matataas na bayarin. 


TUTULAN ANG WTO! - ILPS 


ANTI-IMPERYALISTANG MGA PROTESTA SA CLARK 
AT NEW YORK, INILUNSAD 


Sinalubong ng protesta nitong Nobyembre 14 ang 
pagdating ng anim na F-18 bomber jet ng US na 
nagpakarga ng langis sa Clark Special Economic Zone 
bago dumiretso sa Afghanistan sa ngalan ng digmang 
“kontra-terorismo”. Umpisa ito ng serye ng mga kontra- 
digmang protesta na ilulunsad ng mga militanteng grupo 
hanggang Disyembre 10. 

Mahigit 400 raliyista sa pangunguna ng Promotion 
of Church People's Response ang nagtipon sa bukana 
ng Clark. Mariin nilang tinutulan ang partisipasyon ng 
rehimeng Arroyo sa digmang pinangungunahan ng US. 
“Paglahok na rin sa teroristang aktibidad ang paglahok 
sa digmang ito,” anila. 

Mula nitong Nobyembre 4, umabot na sa 23 ang 
bilang ng mga eroplanong pangmilitar ng US na 
nagpakarga ng langis sa Clark para sa digmang 
pananalakay ng US. 

Samantala, puu-puong Pilipino at mga Amerikano ang 
naglunsad ng kilos-protesta sa Philippine Consulate sa 
New York nitong Nobyembre 18. Itinaon ang aksyong- 
masa sa pagpunta ni Gloria Macapagal-Arroyo sa US 
upang makipag-aregluhan sa amo nito kaugnay ng mga 
terorista at anti-mamamayang mga patakaran. 


ekonomya ng mga aping bansa, paglipol ng mga lokal 
na industriya, pagsira sa agrikultura at seguridad 


Nakiisa ang International League of People's 
Struggles sa mamamayang Pilipino sa sigaw 
na “Paigtingin ang paglaban sa imperyalistang 
pandarambong! Ibasura ang World Trade Organization 
(WTO)!” 

Inihayag ng ILPS ang pakikiisa nang maglunsad ng 
mga kilos protesta sa Pilipinas laban sa pagpupulong 
ng WTO na ginanap sa Qatar nitong Nobyembre 
9-13. Anang ILPS, ang tanging hatid ng WTO sa 
loob ng nakaraang limang taon ay pangwawasak ng 


24 


sa pagkain, pagdisloka ng milyun-milyong mga 
magsasaka at manggagawang bukid at pagpapatindi 
ng paghihikahos ng masang anakpawis. 

Nagpanata ng buong suporta ang ILPS sa itinuring 
nitong positibong palatandaan ng tumataas na 
kamulatan ng mamamayan ng daigdig---ang lumalakas 
na pagtutol sa imperyalistang globalisasyon sa iba't 
ibang dako ng mundo, gaya ng namalas na reaksyon 
ng iba't ibang nasyunalidad sa inilunsad ng US na 
digmang agresyon laban sa Afghanistan. 


Ang Bayan e Nobyembre 2001 


MGA BALITA 


PAGPAPALAYA KAY DONATO CONTINENTE, IGINIGIIT 


Iginigiit ng mga tagapagtaguyod ng karapatang- 
tao at maraming iba pang tagasuporta ang kagyat 
na pagpapalaya kay Donato Continente. Siya at si 
Juanito Itaas ay maling pinaratangan at pwersahang 
pinaaamin sa pagpatay noong 1989 kay Col. James 
Rowe, upisyal ng Joint US RP Military Advisory 
Group (JUSMAG). 

Sinentensyahan ng habambuhay na pagka- 
bilanggo sina Continente at Itaas noong Pebrero 


USAPANG PANGKAPAYAPAAN NG NDFP AT GRP, 


PATULOY NA HINAHADLANGAN NI MACAPAGAL-ARROYO 


Patuloy na hinahadlangan ng rehimeng Macapagal- 
Arroyo ang muling pagdaraos ng usapang pang- 
kapayapaan sa pagitan nito at ng NDFP. Ito'y sa kabila 
ng nauna nang kasunduan ng NDFP at GRP na idaos 
ang susunod na usapan sa Disyembre 10-14, ilunsad 
ang unang pulong ng Joint Monitoring Committee, 
ipagpatuloy ang talakayan hinggil sa mga repormang 
panlipunan at pang-ekonomya at magkaroon ng mga 
hakbang ng kabutihang-loob ang magkabilang panig, 
tulad ng pagpapalaya ng GRP ng mga bilanggong 
pulitikal at pagpapalaya naman ng NDFP ng mga 
bihag nito. Ang mga kasunduang ito ay narating sa 


pamamagitan ng mga back-channel na pag-uusap. 


Iginigiit ni Macapagal-Arroyo bilang dahilan ang 
aniya'y pagtanggi ng NDFP na itigil ang binabansagan 
ng GRP na mga “political assassination”. Subalit ayon 
kay Luis Jalandoni, tagapangulo ng panel ng NDFP, ang 
ipinapatupad ng NDFP ay mga “arrest order na inilalabas 
ng mga demokratikong organo ng kapangyarihang 
pampulitika para sa mga sinampahan ng mga kriminal na 
kaso laban sa mamamayan, at nasa ilalim ng pag-uusig 
sa mga hukumang bayan sang-ayon sa mga prosesong 
panghustisya at ligal ng rebolusyonaryong kilusan at 
” Ani 
Jalandoni, ang mas pangunahin pang dahilan ay ang 
kagustuhan ni Macapagal-Arroyo at ng mga militaristang 
nasa likod niya na bigyang prayoridad ang pagpupursige 
ng mga konsen-tradong operasyong militar laban sa 


alinsunod sa internasyunal na makataong batas. 


BHB. 


Ang Bayan e Nobyembre 2001 


1991 at natapos na ang kanilang minimum na 
sentensya noong Oktubre 2001. Subalit nananatili 
silang nakapiit ayon sa dikta ng imperyalistang 
US. Mismong si Thomas Hubbard, US Assistant 
Secretary of State for Asia and the Pacific, ang 
dumiretso kay Macapagal-Arroyo noong Marso 
2001 upang iutos na alisin ang mga pangalan nina 
Continente at Itaas sa listahan ng mga bilanggong 
pulitikal na palalayain. 


as 
BAGONG KASUNDUANG La 


MILITAR SA PAGITAN hn. LG IS, 
NG RP AT U.S., BINUBUO } Fal £ 
Nabunyag nitong Nob- £ E 


yembre na may binubuong 

bagong kasunduan sa pagitan ng US at 
Pilipinas. Lihim na pinag-uusapan ng 
gubyernong Bush at Macapagal-Arroyo 
sa pamamagitan ng mga upisyal militar 
ang Mutual Logistics Sharing Agreement 
(MLSA). Layunin nitong umano’y mag- 
karoon ng “inter-operability” o koor 
dinasyon sa operasyon ng pwersang 
militar ng US at AFP. Nais ng rehimen 
na pirmahan ito bilang isang kasunduang 
ehekutibo upang hindi na ito idaan sa 
ratipikasyon ng senado. 

Ayon sa mga ulat, sa pamamagitan 
ng MLSA, bibigyan ang US ng access 
o karapatang gumamit ng mga base 
militar. Pahihintulutan din ang transit o 
pagdaan at pananatili ng mga pwersang 
militar ng US sa bansa. Sa esensya, 
ito ay isang tusong kasunduang 
magbabalik ng dating Military Bases 
Agreement na ibinasura noong 1991. 
Magsisilbi ito sa pandaigdigang 
estratehiyang militar ng US na ipwesto 
ang mga pwersang militar nito sa 
Asia-Pacific at iba pang lugar para sa 
mabilisang deployment. 


25 


MGA BALITA 


KATIWALIAN NI MACAPAGAL-ARROYO, PATULOY NA NALALANTAD 


Patuloy na nalalantad ang mga katiwalian ng 
rehimeng Gloria Macapagal-Arroyo. 

Umani ng kabi-kabilang batikos mula sa 
mamamayan ang aregluhan ni Macapagal-Arroyo 
at kroni ni Marcos na si Eduardo “Danding” 
Cojuangco kaugnay ng pondong coco levy. 
Kabilang sa mga bumabatikos ngayon kay 
Macapagal-Arroyo ay mga organisasyon at 
grupong nakaalyado nito sa Edsa 2. Napagkaisahan 
nina Macapagal-Arroyo at Cojuangco na ang P130 
bilyong kabuuan ng pondong coco levy (buwis 
sa pagbebenta ng kopra ng niyog) ay panatiliing 
pribado at nasa kamay nina Cojuangco at Maria 
Clara Lobregat (pangulo ng Philippine Coconut 
Producers” Federation o COCOFED). Dahil 
naipon ang pondong ito mula sa buwis na ibinayad 
ng mga magsasaka sa niyugan mula 1973 hanggang 
1982, inaangkin ng mga ito ang pag-aari sa 
naturang pondo. Bilang pampalubag-loob, mula 
sa pondong ito, maglalaan na lamang daw ng P50 
bilyung ilalagay sa trust fund (seguro sa bangko) 
para diumano sa rehabilitasyon ng agrikultura ng 
niyog. Hahawakan ito ng COCOFED. Ayon sa 
People's Consultative Assembly, kikita diumano 
ng P20 bilyon si Macapagal-Arroyo mula sa 
kasunduang ito. Ayon din sa PCA, kumita si 


Macapagal-RArroyo ng may P3 bilyon, kapalit 
ng hindi pagtutuloy ng mga kaso laban kay Lucio 
Tan. Kumita rin umano si Macapagal-Arroyo 
ng 516 milyon sa kontrobersyal na aregluhang 
IMPSA na kinasangkutan ni Sec. Hernani Perez 
ng Department of Justice. 

Ang People's Consultatie Assembly ay isa sa 
mga grupong aktibong sumuporta kay Macaagal- 
Arroyo noong panahon ng Edsa 2. Umpisa ng 
pagbatikos ng PCA sa rehimen ang pagsiwalat sa 
umano'y katiwalian ng unang ginoo na si Miguel 
Arroyo. 

Samantala, ibinunyag naman ng negosyanteng 
si Pacifico Marcelo na naggiit si Macapagal- 
Arroyo ng kontrol sa mayoryang interes (51%) ng 
kanyang kumpanyang Philippine Communications 
Clearinghouse Inc. (PCCI). Batay sa konsepto 
nito, ang PCCI ay isang sentro na dinadaanan ng 
lahat ng mga tawag mula sa iba't ibang lambat 
pangkomunikasyon. Tinatayang aabot sa $1.1 
bilyon taun-taon ang kikitain nito sa 20% lamang 
ng lahat ng dumadaang tawag. Ani Marcelo, 
matapos ipilit ni Arroyo na hindi ang PCCI, kundi 
ang kampo ni Arroyo, ang magtatayo ng ganitong 
sentro (clearinghouse), ay nakansela na ang lahat 
ng kanyang mga kontrata. 


BATAS SA PANDARAMBONG, PINAGTIBAY NG KORTE SUPREMA 


Parang nabunutan ng mala- 
king tinik ang nababahalang 
demokratikong pwersa at mama- 
mayan nang tanggihan ng Korte 
Suprema nitong Nobyembre 19 
ang panukalang isinampa rito 
nina Estrada na kumwestyon sa 
batas sa pandarambong. Ayon 
sa mga abugado nina Estrada, 
hindi malinaw ang batas at hindi 
ito umaayon sa konstitusyon 
ng gubyerno, kayat lumalabag 
sa karapatan sa makatarungang 
proseso. 


26 


Sa botong 10 na tumanggi sa 
mosyon, apat na sumang-ayon 
at isang di bumoto, kinilala ng 
Korte Suprema ang pag-ayon ng 
batas sa konstitusyon. Sa gayon, 
mananatiling nakakulong at hindi 
maaaring magpyansa ang mag- 
amang Joseph at Jinggoy Estrada 
at, kung mapatutunayan ngang 
maysala sa pandarambong nang 
P50 milyon o mahigit na halaga, 
maaari pa silang mahatulan ng 
parusang kamatayan. 

Samantala, patuloy pa rin ang 


mabagal, magulo at puno-ng- 
intriga na takbo ng paglilitis sa mga 
Estrada. Kabi-kabila at sari-sari 
pang mga kahilingan, drama, 
gimik at maniobra ang ginagawa 
ng mga Estrada upang lalo 
pang maantala at mabarahan ang 
paglilitis sa layuning maabutan 
nito ang pagbabago sa kalagayang 
pampulitikang mas paborable 
para sa kanila. Pinalalaki nilang 
problema ang kung anu-anong 
minor na sakit ng mag-amang 
Estrada. Paulit-ulit ang paggigiit » 


Ang Bayan e Nobyembre 2001 


MGA BALITA 


4 nilang sa US ipagamot ang 
sakit sa tuhod ni Estrada dahil sa 
US lamang ito diumano maaaring 
magamot nang mahusay. Gayundin, 


iginigiit nilang sa US ipaopera ni 
Estrada ang katarata sa mata niya. 
Ayon naman sa mga dalubhasa sa 
medisina sa bansa, may kakayahan 


silang gamutin ang simpleng sakit 
niya sa tuhod, ang katarata sa mata 
niya at lahat ng iba pang inaangal 
niyang sakit. 


KUTSABAHANG MARCOS-TAN, KINUMPIRMA NI IMELDA 


Sa kauna-unahang pagkakataon, naibunyag ni 
Imelda Marcos na ang kanyang asawang diktador na 
si Ferdinand Marcos ang tunay na nagmamay-ari ng 
karamihan sa mga kumpanyang nasa pangalan 
ni Lucio Tan, kabilang ang Foremost Farms Inc., 
Asia Brewery Inc., Fortune Tobacco Corp. at ang 
Himmel Industries, ang pinakapuno ng lahat ng 
mga kumpanyang ito. 

Bago nito, inamin lamang ni Imelda na nakabili 
si Marcos ng bahagi ng mga kumpanya ni Tan. Sa 
bagong impormasyong kanyang ibinunyag, sinabi 
ni Imelda na nagkutsabahan si Marcos at si Tan sa 


paghahatian ng kanilang yaman. 

Ayon kay Imelda, bandang huli ng 
dekadang 1980 ay nagkasundo ang diktador at 
si Tan na ikonsolida ang kanilang mga interes sa 
iba't ibang negosyo sa ilalim ng iisang kumpanyang 
pinangalanang Shareholdings, Inc. Ayon pa sa 
kasunduan, naghatian nang 60-40 pabor sa mga 
Marcos. Nagbuo ng tatlong holding companies 
(kumpanyang nangangasiwa sa samutsaring interes 
ng may-ari nito sa iba't ibang kumpanya): dalawang 
mangangasiwa sa mga interes ni Marcos, at isa, 
kay Tan. 


PNB, INIHAHAIN NG GUBYERNO KAY LUCIO TAN 


Binibigyan ng gubyerno si 
Lucio Tan ng unang prayoridad 
upang ibayong makapagpalaki 
ng porsyento ng pag-aari niya 
sa Philippine National Bank sa 
panibagong plano para sa lubusang 
pribatisasyon ng bangko. 

Noong taong 2000, napasa- 
kamay ni Tan ang 46% pag-aari sa 
PNB sa pamamagitan ng nilutong 
murang bentahan ng sapi ng 
gubyerno. Noong nakaraang taon, 
nagbuhos ang gubyerno ng P25 
bilyong pautang sa bangko upang 
lutasin ang mga problemang 
pampinansya ng bangko, tulad ng 
mga di nababayarang pautang nito. 
Noong katapusan ng Setyembre, 
umabot na ito sa 53% o P51.6 
bilyon. Nananatili pa rin ang 
mga problemang ito, kayat 


Ang Bayan e Nobyembre 2001 


tinatayang kailangan ng bangko ng 
rehabilitasyon upang gawing mas 
kaaya-ayang ibenta. 

Sa panimulang programa para 
sa rehabilitasyon ng bangko, 
papawiin ang P25 bilyung utang 
nito sa gubyerno sa pamamagitan 
ng pagtatransporma ng mga utang 
sa mga sapi sa bangko. Sa gayon, 
ang dating 16% na pag-aari ng 
gubyerno sa bangko ay aakyat 
sa 44.95%. Magreresulta ito sa 
relatibong pagbaba sa 44.95% ng 
pag-aari ni Tan sa bangko mula sa 
kasalukuyang 46%. Sa pagpantay 
ng pag-aari ng gubyerno at ni Tan, 
maaari nang magpasok sa bangko 
ng mga tauhan at karagdagang 
tulong ng gubyerno para sa 
pangangasiwa at rehabilitasyon 
ng bangko. Upang malubos ang 


programang ito, tinatayang kakaila- 
nganin pa ang karagdagang P10 
bilyon.. Manggagaling ito sa 
pagbebenta ng mga sapi ng 
gubyerno ayon sa programa para sa 
lubusang pribatisasyon ng bangko. 

Nais ng gubyerno na ibenta 
ang kabuuang sapi nito sa PNB 
alinsunod sa dikta ng IMF. 
Pinaplantsa nito ngayon ang 
kasunduan upang maialok kay 
Tan ang pagkakataong mauna sa 
lahat na makabili ng mga sapi ng 
gubyerno at magkaroon ng super- 
mayoryang kontrol sa bangko. 
Interesado si Tan na lubusang 
kontrolin ang PNB sapagkat ang 
Philippine Airlines at iba pang 
kumpanyang pag-aari niya ay 
kabilang sa pinakamalalaking 
may-utang sa bangko. 


27 


MGA BALITA 


RPA, UMAMING PRIVATE ARMY NI COJUANGCO 


Inminm ng Revolutionary Proletarian Army-Alex 
Boncayao Brigade (RPA-ABB) na sila ay private 
army ng kroni ni Marcos at Estrada na si Eduardo 
“Danding” Cojuangco Jr. 

Inamin ni Carapali Lualhati, lider ng RPA, na 
pinoprotektahan nila ang isang kontrobersyal na 
“korporatibong” proyekto ni Cojuangco sa Pinggot, 


Ilog, Negros Occidental. Tinututulan iyon ng mga 
magsasaka sapagkat sasaklawin nito ang mga lupaing 
kanilang binubungkal. Samantala, patung-patong 
na ang mga kaso ng pangingikil ng RPA-ABB sa 
mga magsasaka, konsesyuneryo ng buhangin at 
graba, may-ari ng maliliit na tindahan at maging 
sa mga pulitiko. 


MGA TAKTIKAL NA OPENSIBA, 
MULING INILUNSAD SA NEPAL 


Matagumpay na inilunsad ng mga mandirigmang 
gerilya ng Partido Komunista ng Nepal (PKN- 
Maoista) ang tatlong koordinadong taktikal na 
opensiba nitong Nobyembre 23. Tatlumpu't dalawang 
tropa ng reaksyunaryong hukbo at pulisya ang 
namatay sa mga opensibang inilunsad sa rehiyong 


Syangja sa kanlurang bahagi ng Nepal. 


Ang mga atakeng ito ay hudyat ng pagwawakas 
ng kasunduang tigil-putukang namagitan sa gubyerno 
at PKN-Maoista matapos na ibasura ng gubyerno ang 
mga kahingian para sa pagwawakas ng monarkiyang 
konstitusyunal at pagtatatag ng isang estadong 


republikano. 


Samantala, idineklara ni Haring Gyanedra 
ang state of emergency nitong Nobyembre 27 at 
iniutos ang pagsasara ng mga dyaryong maka- 
Kaliwa, pagbabawal sa mga demonstrasyon at pag- 
aresto sa mga pinaghihinalaang sumusuporta sa 
rebolusyonaryong kilusan. Bilang pagtutol dito, 
nakatakdang maglunsad ng pangkalahatang welga sa 


Disyembre 7 ang mamamayang Nepalese. 


Ang PKN-Maoista ay nagsusulong ng isang 
pambansa-demokratikong rebolusyon sa Nepal, isang 
bansa sa South Asia sa pagitan ng India at China. 


May populasyon itong 24 milyon. 


PA BAT | 


RESESYON NA SA U.S., GERMANY AT JAPAN 


Magkakasunod na inamin ng mga eko- 
nomista at upisyal ng tatlong pinakamalaking 
imperyalistang kapangyarihan na nasa resesyon 
ang kanilang mga ekonomya. Ito ang 
kauna-unahang pagkakataon mula 1970 na 
magkakasabay na bumagsak sa resesyon ang 
US, Japan at Germany. 

Upisyal na idineklara nitong Nobyembre 
26 ng National Bureau of Economic Research 
ng US na nasa resesyon ang ekonomya ngn 
US simula noong Marso 2001. Ito ang ika-10 
resesyon ng US mula noong katapusan ng 
Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Inaasahang 
babagsak pa nang 1.5% ang ekonomya ng US 
sa huling kwarto ng taon. Tinatayang tatagal 
ang resesyon hanggang sa kalagitnaan ng taong 
2002. 

Ayon sa pamantayang gamit ng mga 
ekonomista, sinasabing nasa resesyon ang isang 
ekonomya kung dumanas ito ng pagbagsak 
ng lokal na produksyon sa loob ng dalawang 
magkasunod na kwarto. 

Bumagsak naman nang 0.1% ang ekonomya 
ng Germnany nitong Hulyo-Setyembre 2001. 
Tinatayang babagsak pa ito nang 0.1-0.2% sa 
huling kwarto ng taon. 


D 


Mayroon nang edisyong Iloko ng Ang Bayan (AB). Ito ay tugon sa malaon nang kahilingan ng masa 
at rebolusyonaryong pwersa sa Ilokos-Kordilyera, Cagayan Valley, hilagang bahagi ng Gitnang Luzon at 


iba pang lugar, na magkaroon ng bersyon ng AB at iba pang rebolusyonaryong babasahin sa wikang 
loko. Hinihikayat ng AB ang mga mambabasa na magpaabot ng mga komentaryo nila hinggil sa bagong 
edisyong ito ng AB, tungo sa ibayong pagpapahusay nito. 


28 


Ang Bayan e Nobyembre 2001 


